ÖLD 

SÓKRATESAR 



Car,nv>>;mf>v..| 



GUNNAR DAL 


ÖLD 

SÓKRATESAR 

GRÍSK HEIMSPEKI 


ÚR SÖGU HEIMSPEKINNAR 
ÁTTUNDA BÓK 



Reyk[avík 19ó3 
Prentsmiðía Jóns Helgasonar 



GUNNAR DAL: 


Vera, ljóð, 1949 

Sfinxinn og hamingjan, ljóð, 1953 
Rödd Indlands, 1953 
Þeir spáðu í stjörnurnar, 1954 
Sfinxinn og hamingjan, 2. útg., 1954 
Sókrates, 1957 

Spámaðurinn (þýdd ljóÖ), 1958 
Októberljóð, 1959 

Saga heimspekinnar: 

Leitin að aditi, 1961 
Tveir heimar, 1961 
Líf og dauði, 1961 
Hinn hvíti lótus, 1962 
Voga, 1962 

Sex indversk heimspekikerfi, 1962 
Grískir heimspekingar, 1963 
Öid Sókmtesar, 1963 






Borg Sókratesar 


— Hvar eru kynslóðir þínar, Aþena? — Hvar 
eru auðmennimir, sem lítilsvirtu anda þinn, 
heimspekinga þína, skáldin og listamennina? 
Hvar eru nú hin foma hirð þín, Mammon kon- 
ungur? — Hún er gleymd, eins og þeir munu 
gleymast, sem i dag selja tunglskinið á Akró- 
pólis! 

— Og þótt við lifum á öld auðhyggjunnar, 
og þó að þetta sé enn sem fyrr þitt ríki, Mam- 
mon konungur, þá vittu, að þínir hirðmenn 
hafa aldrei gefið heiminum þá hluti, sem hvorki 
mölur né ryð fá eytt og menn minnast vegna 
þess, að þeir hafa orðið veröldinni til þroska 
og blessunar. Og hversu fjölmenn og hávær 
sem hirð þín var og er, þá er það þó andinn 


9 



einn, sem lifir, — andinn og þær hugsjónir 
og sú list, sem hann skapar. 

Þess vegna rís Akrópólis enn í dag með rúst- 
ir hinnar fomu menningar í ójarðneskri feg- 
urð yfir múgborg fátaektar, auðhyggju og hé- 
góma, jafnhátt hinni kristnu kirkju á fjallinu 
Lykabettos. — Og þess vegna minnist heimur- 
inn enn í dag hins berfætta' heimspekings, þó 
að flest annað hafi fallið fyrir sigð tímans. 
Hans vegna ekki sízt reyna fræðimennirnir að 
lyfta örlítið tjöldum gleymskunnar og skyggn- 
ast inn í þá Aþenu, sem ól hann og fóstraði 
fyrir meir en tvö þúsund og fjögur hundruð 
árum. 

Á tíð Sókratesar var klettahæðin Akrópólis 
háborg Aþenu. Þá eins og nú hefur útsýni 
þaðan verið eitt hið fegursta í heimi. í austri 
blasa við gulbrúnar hlíðar Hymettos, í suð- 
austri Ilisos, í norðri Pódonifti og í vestri Kifi- 
sos. Frá Akrópólis sjást þó enn betur hinar 
frægu klettahæðir borgarinnar: Ardettos, 
Lykabettos, Nymfhæð, Pnyx, Areopagos og 
Mouseion. 

Venjulega liggur þó móða yfir þessum fom- 
helgu stöðum, sem takmarkar sjónir manna 
við þröngan hring þeirra hluta, sem næstir 

. 10 





liggja. Þessa jarðnesku móðu og mistur köll- 
uðu grísku fomskáldin aer. — En þegar regnið 
eða norðanvindurinn hrekur hitamóðuna af 
hæðum Aþenu, rísa þær á ný í tærleika og 
birtu þeirrar heiðríkju, sem skáldin nefndu 
eter. — Þau sögðu, að í þessum eter byggju 
hinir eilífu guðir í ríki heiðríkjunnar og ljóss- 
ins. — Og í etemum mundi sálin lifa, þegar 
hún losnaði úr fjötmm sínum og yrði frjáls, 
og þar mundi hún verða skyggn og sjá alla 
hluti í tærleika og birtu, maðurinn mundi öðl- 
ast hinar æðri sjónir andans. Aer, hið þunga 
jarðneska loft myrkvaði augað og gerði mann- 
inn skammsýnan og mannlega vitsmuni tak- 
markaða. Um þetta kváðu skáldin og kölluðu 
veröld mannsins þokuheim, sem blindaði hin 
dauðlegu augu hans. 

Eitthvað á þessa leið hafa ýmsir fræðimenn 
útskýrt, hvemig hið gríska loftslag hefur mót- 
að gríska lífsskoðun. Sumir fullyrða jafnvel, 
að þannig hafi loftslagið skapað hugmyndir. 
Þeir benda á, að grísk hugsun einkennist af 
skáldlegu hugarflugi annars vegar og viðleitni 
til að finna öllu sín réttu takmörk hins vegar. 
En þetta tvennt, segja þeir, svarar nákvæm- 
lega til þeirra eiginleika hins gríska loftslags. 


11 



sem rætt hefur verið um hér að framan. Við, sem 
ekki þorum að fullyrða neitt um uppruna hug- 
mynda, hljótum þó að trúa því með fyrirvara, 
að hugmyndirnar um hið jarðneska og hið 
himneska, um þröngsýni jarðbundinna vits- 
muna og víðsýni hinnar andlegu sjónar hafi 
orðið til eingöngu vegna hins gríska loftslags. 
Andlegt flug og heimspekileg þörf manna til 
að takmarka alla hluti eru einkenni mannlegr- 
ar hugsunar yfirleitt, ekki aðeins grískrar, og 
skáldskapur og heimspeki eiga sér væntanlega 
aðrar og dýpri rætur en veðurfar. — Þannig 
getur loftslag eflaust mótað hugmyndir og 
gefið þeim ákveðinn svip, þó að óvarlegt sé á 
hinn bóginn að fullyrða, að það sé hin dýpsta 
orsök þeirra og hafi skapað þær. 

Þannig var hinn gríski himinn, sem hvelfd- 
ist yfir höfði Sókratesar, ýmist bjartur og tær 
eða móða og mistur. í mannfólkinu á Agóru, 
stórtorginu í Aþenu, sá Sókrates þó jafnan hið 
síðar nefnda. Þess vegna varði hann ævi sinni 
til að ákalla regnið og norðanvindinn um að 
hrekja b\u*t þá þoku, sem lá yfir hugsun 
manna, svo að þeir í tærleika og birtu gætu 
séð hina háu sýn hins sanna, góða og rétta. 

12 


Cor,r»j 



II 

Síðasti réttur Sókratesar sem borgara Aþenu 
var að bera fram tillögu um, hvað hann sjálf- 
ur teldi hæfilega refsingu fyrir afbrot sín við 
guð og menn. Sókrates stóð þá dauðadæmdur 
maður frammi fyrir dómurum sínum. Haim 
játaði sig ekki sekan, bað sér engra griða, en 
til að storka dómurum sínum stakk hann upp 
á því, að sér yrðu veitt þau veraldargæði, sem 
Sókrates þekkti bezt: gistingu á Prytaneio.n 
til dauðadags. — Og auðvitað stóð Prytaneion 
við Agóru, stórtorgið í Aþenu. 

Til þessa torgs lágu allar leiðir hins gríska 
heims, og þaðan (frá altari hinna tólf guða) 
voru allar vegalengdir í Attiku mældar. —~ 
Leirkerasmiðimir reistu hér fyrstir híbýli sín 
fyrir norðan og neðan háborgina. í kjölfar 
þeirra sigldu, er tímar liðu, aðrir iðnaðarmenn, 
og kaupmenn fluttust þangað með vaming 
sinn. Loks risu við torgið bústáðir höfðingja 
og guða, sem höfðu haft aðsetur við gamla 
torgið vestan við Akrópólis, milli Areopagos, 
Pnyx og Mouseion. Sjálft torgið (Agóra) var 
fyrst 200x150 m autt svæði, en á tíð Sókratesar 
reis þar fjöldi minnismerkja, einkum til að 
minnast hreysti Grikkja í stríðinu við Persa, 


13 



og við hlið þeirra Kkneski af hetjum og hálf- 
guðum. Ungur að árum sá Sókrates þar gos- 
brunna gerða og pílvið og espitré gróðursett. 
Á torginu sjálfu reis einnig fjöldi verzlana og 
jafnvel musteri. Sama árið og Sókrates fædd- 
ist (470) var hið hringmyndaða ráðhús borg- 
arinnar, Tholos, reist þar við suðvesturhorn 
torgsins. Sá staður var aðeins ætlaður æðstu 
mönnum ríkisins, og þar voru þeir, sem unnið 
höfðu fræg afrek, heiðraðir. Þetta var sá stað- 
ur, sem Sókrates í gamansemi sinni mæltist 
til við dómara sína að fá að gista til dauða- 
dags. Og þó að undarlegt megi virðast, hafði 
Sókrates um eitt skeið ævinnar búið á þessum 
stað. Ekki hlotnaðist honum sá frami vegna 
heimspeki sinnar. En vegna óvenjulega lýð- 
ræðislegra stjórnarhátta hlaut Sókrates, sem 
þó skipti sér lítt af stjómmálum, að verða 
prytan, eða ráðherra: — Á þingi Aþenu þeirra 
tíma voru 500 þingmenn, 50 frá hverri sýslu 
(phyle). Hinir 50 þingmenn hverrar sýslu (sem 
valdir voru með hlutkesti) urðu tíunda hluta 
ávsins „ráðherrar" þings. Ráðherramir skipt- 
ust aftur á um forsætið. Þannig vildi það til, 
þegar mál flotaforingjanna var tekið fyrir, eftir 
orrustu gríska flotans við Arginusai 406 f. K., 


14 



að Skórates var „forsætisráðherra" og um leið 
„þingforseti“. Ráðherramir bjuggu í ráðhús- 
inu, Tholos, og snæddu þar ríkmannlega á 
kostnað borgarinnar. Margir sváfu þar einnig 
um nætur, — á gólfinu innan við hinar sex 
marmarasúlur staðarins. Til að greina milli 
valdhafa og alþýðu torgsins var um sama leyti 
og Tholos var reist komið fyrir merkjasteini 
austan við bryggjuna. Bar hann áletrunina: 
„Ég er merkjasteinn Agóru“. 

Við hlið Tholos að norðvestan stóð þinghús- 
ið eða Bouleuterion. Það var reist skömmu 
fyrir dauða Sókratesar. Þar sat þá þingheim- 
ur (hinir 500) á rökstólum, — gerðum úr blá- 
um marmara ofan frá Hymettos. Gamla þing- 
húsið, sem Sókrates þekkti bezt, og Klisþenes 
lét reisa nokkru fyrir hans dag, var þá notað 
sem skjalasafn ríkisins. Á rústum þess reis 
síðan musteri „móður guðanna“, — Metroon. 
Stóð það framan við nýja þinghúsið. 

Þetta voru helztu byggingar í suðvesturhomi 
torgsins, en þar voru tíð fundarhöld um stjórn- 
mál, og þar voru sakamenn og heimspekingar 
dæmdir í útlegð með skeljadómi. 

Þegar Sókrates var á fertugsaldri, lét Perik- 
Ies reisa musteri smíðagyðjunnar, Hephaisteion 


15 



(Þeseion) á hæðinni fyrir norðvestan þessar 
byggingar, en þaðan er útsýni fegurst næst 
eftir Akrópólis. Annað musteri, sem reist var 
á Agóru (inni á torginu norðanverðu), var 
Aresarmusterið. Svipar því mjög til hins fyrr- 
nefnda og er sennilega byggt af sama meistara. 

Þegar Sókrates var um tvítugt, reis hin 
fræga bygging Stóa Poikile við torgið að norð- 
anverðu. Sú bygging var gerð skáldunum og 
mjög til hennar vandað, m. a. skreytt mynd- 
um eftir tvo meistara þeirra tíma, Polygnotos 
og Micon. Síðar varð þessi staður h eimspeki- 
skóli Zenós frá Kypros og heimspeki hans 
kennd við þessa „stóu“ og kölluð stóu-heim- 
speki, (stóa = súlnagöng). Þaulsætni sumra 
manna við þessar súlur nefndist „hin stóiska 
ró“. 

Nafni heimspekingsins, Zenó frá Elea, kom 
til Agóru, þegar Sókrates var mjög ungur að 
árum, ef trúa má Plató. Hann var þá í fylgd 
með meistara sínum, öldunginum Parmenidesi. 
Báðir höfðu mikil áhrif á Sókrates og gríska 
heimspeki. Parmenides og Zenó frá Elea voru 
þó engan veginn einu heimspekingamir, sem 
Sókrates ræddi við á Agóru. í raun og veru 
varð þetta torg á dögum Sókratesar vettvang- 

16 


Coej 



ur heimspekinnar og um leið háborg heims- 
menningarinnar. Grískir heimspekingar á 5. 
öld urðu að koma til Agóru til að reyna gildi 
kenninga sinna og kynnast skoðunum og verk- 
um annarra meistara. Þannig gat Sókrates á 
þessu torgi kynnzt allri þeirri heimspeki, sem 
uppi var í heiminum á hans tíð, stundum beint 
frá stórmeisturunum sjálfmn, annars að þeim 
fjarverandi frá hinum mikilhæfustu lærisvein- 
um og arftökum þeirra. Allra leið lá til Agóru. 
Sókrates var fæddur í Aþenu og hafði vaxið 
upp með stórtorginu. Þess vegna hafði hann 
hina beztu aðstöðu, sem á varð kosið, til að 
safna saman heimspeki gullaldarinnar grísku 
og tileinka sér hana, vaxa með henni og verða 
í hinum gríska heimi fulltrúi 5. aldarinnar fyr- 
ir Krists burð í sögu menningarinnar. 

Hinn . frægi heimspekingur Anaxagóras 
kom til Aþenu, þegar Perikles var bam að 
aldri, og er sagður hafa kennt honum mælsku- 
list. Ef trúa má Plató, virðist sem Sókrates 
hafi verið of ungur til að ræða við Anaxagór- 
as, meðan hann hafðist við í Aþenu. Hins vegar 
talar Plató um, að Sókrates hafi kynnt sér bók 
hans vandlega. Anaxagóras var flæmdur í út- 
legð frá Aþenu vegna skoðana sinna og vin- 


17 


2 



áttu við Perikles. Þó að Sókrates hafi því ekki 
haft persónukynni af Anaxagórasi, kynntist 
hann þó heimspeki hans mjög vel, vegna þess 
að aðeins sautján ára að aldri gerðist hann 
nemandi Archelaos. Archelaos var helzti nem- 
andi Anaxagórasar og eftirmaður, þegar meist- 
arinn varð að flýja Aþenu. 

Annar heimspekingur, sem Sókrates frædd- 
ist af á Agóru, var Díógenes frá Appolóníu. 
Hann var fulltrúi gömlu heimspekinganna í 
Miletos og kom hugmyndum þeirra til Sókra- 
tesar. Prótagóras frá Abdera, maður hins nýja 
tíma, kom til Aþenu um svipað leyti og Par- 
menides og Zenó. Hann var talinn mestur og 
gáfaðastur Sófista. Hann vingaðist við Perikles 
og háði harða orrustu á Agóru við Zenó frá 
Elea. Ungmennið Sókrates er nálægur og tek- 
ur þátt í viðureigninni. Þegar Prótagóras kom 
til Aþenu nokkrum árum síðar, hefur hann 
ekki gleymt þessum unglingi og lætur orð um 
það falla, að af öllum mönnum, sem hann hafi 
mætt, dái hann Sókrates mest, — og spáir 
honum mikilli framtíð. Annars urðu Sófistarn- 
ir á Agóru höfuðandstæðingar Sókratesar. 
Fremstir þeirra voru Gorgias, Hippias, Prodí- 
kos og Antifón. Antifón hæddi einkum Sókra- 


18 



tes fyrir fátaekt og fyrir þá heimsku að taka 
ekki gjald fyrir fræðslu sína: Sú fræðsla, álykt- 
aði Antifón, sem ekkert gjald er tekið fyrir, 
er einskis virði! 

En Sókrates var ekki einn síns liðs á torg- 
inu. Hann neitar því að vísu í vamarræðu 
sinni, að hann hafi haft lærisveina, mathetes. 
En félaga, hetairos, eignaðist hann marga um 
ævina. Meðal þeirra Aþeninga, sem honum 
voru handgengastir og leituðu með honum 
þekkingar, nefnir Plató þá Appollódóros, Krító 
og son hans Krítóboulos, Hermogenes, Epig- 
enes, Aischines, Antisþenes, Ktesippos, Menex- 
enes, Kairefón, og við þennan hóp verður að 
sjálfsögðu að bæta Plató sjálfum. 

í fylgd með Sókratesi voru á Agóru einnig 
heimspekingar, sem komnir voru langt að. 
Þannig var vun Pyþagóringana Simmias og 
Kebes frá Þebu og Echekrates frá Phleious. 
Mjög sennilegt verður að telja, að arftaki 
Pyþagórasar, Philolaos, hafi sjálfur komið til 
Agóru. Sókrates kynntist fræðum Pyþagóring- 
anna svo.vel, að eftir að Philolaos fór til Ítalíu, 
var litið á Sókrates sem yfirhöfuð þeirra Pyþa- 
góringa, sem eftir urðu í Grikklandi. Og m, a. 
í samræðum þessara manna hefur sú heim- 

19 


CíC,l>J 



speki mótazt, sem við þekkjum í ritum Platós 
um ríki „frummyndanna“. Sumir komu til 
Agóru aðeins til að sjá og ræða við Sókrates. 
Þannig var um Terpsion og Eukleides (til hans 
flúði Plató eftir dauða Sókratesar) frá Megara 
og Aristippos frá Cyrene. 

Af öðrum, sem dáðu Sókrates, en voru ekki 
x „skóla“ hans, má nefna Alkibiades, Aristeides 
og Charmides, föðurbróður Platós. — Jafnvel 
sjálfur Perikles staldraði við á torginu til að 
hlýða á Sókrates. 

Þannig gekk Sókrates og hirð hans um 
Agóru, torg kaupmennsku, stjómmála og 
bænahalda, og leitaði skjóls undan sól og regni 
xmdir svalir og súlnagöng hofpresta, dómara 
og kaupmangara til að ræða við hina frægustu 
heimspekinga og auðga andann. 

Hvað rætt hefur verið undir jxessum súlna- 
göngum Agóru, vitum við ekki — aðeins hvem- 
ig þessar samræður endurspegluðust í ritum 
Platós, Aristótelesar og annarra grískra heim- 
spekinga eftir daga Sókratesar. Aþeningar um 
miðja 5. öld skrifuðu ekki bækur. Hins vegar 
mátti fá rit eldri manna, eins og t. d. bók An- 
axagórasar, keypt eða lesin upphátt gegn vægu 


20 



verði í bókhlöðunni í Orchestra, — sem ann- 
ars var dans- og söngleikhús torgsins. 

Löngu eftir dag Sókratesar hélt Agóra áfram 
að vera háborg orðsins. Og þegar Páll postuli 
kom til Aþenu til að boða Grikkjum kristna 
trú (50—51 e. Kr.), talaði hann daglega á þessu 
torgi við hvern sem á hann vildi hlýða. 

m 

Fyrir brúðkaup sitt voru meyjar Aþenu van- 
ar að ganga austur fyrir borgina og lauga sig 
þar í hinni helgu lind Kallirrhoe. Hin suðræna 
náttúra þessa staðar var jafnvel enn fegurri 
en sagan um paradís. Miðjarðarhafið merlaði 
í sumarhitamun, og þar sást blána fyrir strönd- 
um Argólis, og úti fyrir þeim lágu. eyjarnar 
eins og demantar í silfurhring. Hér runnu 
marmarasúlur og goðalíkneski Olympieidons, 
hinna helgu véa Seifs, saman við fegurð marm- 
araf jallsins Hymettos í austri og tign Akrópólis 
í vestri. 

í þessari suðrænu paradís hittir Sókrates dag 
einn vin sinn Phaidros. Þeir taka tal saman: 
„Það veit Hera, að hér er fagurt,“ segir Sókra- 
tes, sezt niður í grasið og laugar fætur sína í 


21 




lindinni. Hann heldur lofræðu um fegurð nátt- 
úrunnar, um hvað raddir sumarsins láti vel í 
eyrum, um milda hafrænuna og ferskleika 
loftsins, svala lindarinnar og mýkt jarðarinn- 
ar. Hann talar um hlyninn, sem hann situr 
undir, um hinar skuggsælu greinar hans og 
nýútsprungin blóm þeirra, sem fylla loftið ang- 
an. „Og eftir fómunum og líkneskjunum að 
dæma,“ segir Sókrates, „hlýtur þessi staður að 
vera helgaður þokkadísunum og Acheláos" 
(guði fljótsins). — Phaidros, vinur hans, hlýð- 
ir undrandi á þessa ræðu og segir: „Þú ert und- 
arlegur maður, Sókrates, þú talar eins og út- 
lendingur, sem kemur í heimsókn, en ekki eins 
og heimamaður. — Þú kemur líklega aldrei út 
fyrir borgarmúrana." — Sókrates andmælir því 
ekki. „Ég er fílósóf,“ svarar hann. „Tré og 
landslag kenna mér ekki neitt, aðeins fólkið 
inni í borginni.“ 

En þótt Sókrates væri maður torgsins og 
teldi sig ekki læra neitt af trjám, gekk hann 
þó oft til skógarins helga, sem nefndur var 
Akademeia. Þegar hetjum og sigurvegurum 
Aþenu veittist hinn æðsti frami, voru þeir 
smurðir olíu hinna tólf helgu olíuviða þessa 
skógar. Nú á dögum hefur borgin vaxið yfir 


22 



þennan skóg, en á tíð Sókratesar lá hann spöl- 
korn norðvestan við Aþenu. 

Akademeia var helzti lystigarður Aþeninga. 
Þar voru skuggsælir lundar og fagurlega gerð- 
ir gosbrunnar. Nafn sitt dró þessi staður af 
grískri hetju eða hálfguði, Akademos (Heka- 
demos), sem annað hvort hefur upphaflega 
átt þetta land eða staðurinn verið honum helg- 
aður. Æskumenn Aþenu þreyttu hér íþróttir, og 
hér kenndu Sófistar heldri manna sonum gegn 
háu gjaldi, hvemig bezt væri að komast áfram 
í heiminum. — Og undir olíuviði þessa skógar 
ræddust þeir við, Plató og Sókrates. 

Plató átti sjálfur land að þessum skógi, og 
hér (milli Akademeia að norðvestan og Kolo- 
nos) stofnaði hann, er stundir liðu, heimspeki- 
skóla sinn, Akademeia, og helgaði menntagyðj- 
unum. Við hann urðu síðar allir háskólar 
kenndir, eins og kunnugt er. 

Þessir staðir, sem nú hafa verið nefndir, 
Olympieidon og Akademeia, lágu fyrir austan 
og norðan borgarmúrana. En fyrir sunnan 
Agóru, stórtorgið, voru einnig staðir, sem 
Sókrates hefur án efa oft reikað um. Erfitt hef- 
ur a. m. k. verið að komast hjá að berast með 
straumnum upp á „klettinn", eins og Aþening- 


23 



ar nefndu klettahæðina Pnyx, og hlýða á 
mestu ræðugarpa Aþenu, þar á meðal Perikles 
og Aristeides, þruma yfir lýðnum. Ræðupall- 
urinn, sem þeir stóðu á (Bela), var höggvinn 
í klettinn, og fyrir framan hann á hæðinni að 
norðvestan, gegnt Akropólis, lá áheyrenda- 
svæðið eins og hringmyndað leiksvið. 

I Aþenu á dögum Sókratesar var það að 
sjálfsögðu borgaraleg skylda að fylgjast sem 
gerst með stjórnmálum. En þó að stutt væri 
frá Agóru upp á Pnyx, reyndist oft furðu erfitt 
að fá menn til að yfirgefa torgið til þess að 
hlýða boðskap stjórnmálamannanna. 

Til að auka fundarsókn var því gripið til 
þess ráðs að greiða mönnum fé fyrir að hlýða 
á hina leiðandi menn. Auk þess voru bogménn 
Aþenu gerðir út af örkinni til að smala fólk- 
inu saman. Fóru þeir með reipi vætt rauðri 
málningu milli sín um Agóru og nálægar göt- 
ur. Leiðin inn á áheyrendasvæði „klettsins“ 
lá um einstigi, og verðirnir, sem þar stóðu, 
höfðu augun á komumönnum og gengu úr 
skugga um, hvort nokkur hefði markazt af 
reipinu. Þeir, sem báru rauðan lit á skikkju 
sinni, fengu enga þóknun greidda fyrir að 
hlýða á ræðumennina. Þegar stórmál voru á 

24 





dagskrá, urðu fundarmenn að vera ekki færri 
en 5 þúsund. Oft var þó fundarsókn treg þrátt 
fyrir umbun og refsingu hins opinbera. 

Næsta leiti var Mouseion, helgidómur 
menntagyðjanna, sem upphaflega voru fjalla- 
eða vatnadísir. Aðrir segja, að þessi hæð dragi 
nafn sitt af því, að hér sé grafið skáldið Mousa- 
ins, lærifaðir Orfeusar. Undir Mouseion-hæð- 
inni að norðaustan höfðu fátæklingar höggv- 
ið skúta inn í klettinn og höfðust þar við. Hí- 
býii þessi sjást enn í dag og eru sýnd ferða- 
mönnum og kölluð „fangelsi Sókratesar". Ekki 
er það þó sannleikanum samkvæmt. Þetta var 
aðeins ein af fjölmörgum vistarverum í „hellis- 
búahverfi“, sem reis hér, þegar Sókrates var á 
fimmtugsaldri, vegna offjölgunar og húsa- 
skorts í Aþenu í umróti og öryggisleysi Pelóps- 
eyjastríðsins. Þetta hellisbúahverfi lá um 
vesturhlíð Pnyx að Baraþrón-gjánni og um 
Nymf-hæð og hlíðar Areopagos. Það var hluti 
af Koile og Milete, en þau ásamt Keramikos 
voru fátækrahvérfi, sem stungu mjög í stúf 
við höfðingjahverfið austur af Akrópólis. 

Hæðirhar, sem risu upp yfir þessar vistar- 
verur manneskjunnar, voru helgaðar gyðjum 
fegurðar og frjósemi og guðum dómsins og 

25 





hefndarinnar. Þannig var Areopagos hæstirétt- 
ur glæpamála — og bænastaður morðingja. 
Hér var leiksvið harmleiks Aeschylos um móð- 
urmorðingjann Orestes og Clytemnestru. í stað 
Aresar-musterisins var síðar reist hér kirkja 
hins fyrsta Aþenings, sem Páll postuli sneri til 
kristinnar trúar. Það var Senatorinn Dionysos, 
sem eftir skím sína nefndist heilagur Denis 
Areopagit. 

Á hæð vatnadísanna, Nymf-hæð, leituðu 
konur Aþenu á náðir frjósemisgyðjunnar. Þær 
létu sig falla niður þessa klettahæð að suðaust- 
an. — Allar misfellur þessarar hlíðar eru nú 
máðar af og sléttar orðnar. 

Vestan við Nymf-hæð er litli Pnyx, og til 
suðurs þaðan, utan við hinn mikla borgarmúr, 
sem Cimon lét reisa á unglingsárum Sókrates- 
ar (461—457 f. K.), var Baraþrón. Einnig hér 
hefur Sókrates komið og horft niður í gjána á 
bein þeirra, sem réttvísi Aþenu dæmdi til líf- 
láts. í fangelsinu spyr Krító Sókrates: „Hvern- 
ig áé g að grafa þig?“ Sókrates svarar spurn- 
ingunni með tómlátri gamansemi. Varð hon- 
um þá e. t. v. hugsað til þessa staðar? Um 
legstað Sókratesar veit enginn, en saga er til 
um, að hann hafi verið grafinn. 


26 



Ofar öllian þessum stöðum reis Akrópólis, há- 
borgin. Oft hefur heimspekingurinn Sókrates 
gengið á þessum bleika kalksteini og rætt við 
Filokles, Kallikrates, Mnesikles, Iktinos og Fi- 
dias og horft á þessa meistara meitla fegurð 
mannlífsins og hreystina í hvítan marmara og 
reyna að flytja leyndardóm, tign og mikilleika 
himnanna niður til jarðar, hingað til þessa 
staðar, með því að reisa hér guðunum risastór 
og fögur musteri. 

Vegna eyðingar Persanna 480 f. K. var Akró- 
pólis á sama hátt og Agóra reist úr rústum á 
tíð Sókratesar. Mörg musteri voru þá reist og 
endurbyggð, undir yfirstjórn hins alvalda lýð- 
ræðisforingja, Periklesar. Tvítugur að aldri 
hefur Sókrates horft á Fidias vinna að lista- 
verki sínu „Aþena Promachos", gyðjunni, sem 
gengur fram með alvæpni og berst í eldlín- 
unni. 

Hann hefur einnig séð Fidias vinna með Ik- 
tinos og Kallikrates að byggingu Parþenons, 
musteris Aþenu Pólias (447—432). Á austur- 
gaflhlaðinu er mynd Fidiasar af fæðingu 
Aþenu, þar sem hún stendur í öllum herklæð- 
um við hlið Seifs. 

Á sama tíma var byrjað á öðru stórmusteri, 


27 




Propylaea (437 £. K.). Var það allt gert úr blá- 
um og hvítum marmara og prýtt höggmynd- 
um af þokkagyðjunum, sem þó eru taldar eldri 
en musterið og því gerðar fyrir tíð Sókratesari 

MilH Propylaea og Parþenons var altari 
Aþenu Hygieiu, eða Aþenu gyðju heilbrigðinn- 
ar. — Þegar Sókrates var um fertugt, gekk 
mikil plága yfir Aþenuborg. Þá tóku menn 
mjög að leita á náðir gyðjunnar Hygieiu og 
guðsins Asklepeios. Sagan segir, að þessi gyðja 
hafi eitt sinn birzt Periklesi í draumi og kennt 
honum aðferð til að lækna verkamann einn, 
sem fallið hafði og slasazt við byggingu Pro- 
pylaeu. f þakklætisskyni fyrir þessa fræðslu 
gyðjunnar fékk Perikles snilhnginn Pyrrhos til 
að gera af henni líkneski. Gaf Perikles það síð- 
an gyðjunni Hygieiu og lét gera henni helgi- 
dóm á þessum stað. 

Hið litla, en fagra musteri, Nike, sem helgað 
var Aþenu Nike, eða Aþenu gyðju sigursins, 
var reist um svipað leyti og Propylaea undir 
stjórn Kallikratesar. Musterið er reist fram á 
klettabrúninni, og sér þaðan yfir næstum all- 
an Saronikuflóann. — Þjóðsagan segir, að á 
þessum stað hafi Egeus konungur beðið komu 
sonar síns frá Knossos. — Mínos, hinn voldugi 

28 



konungur á Krít, hafði fengið Dedalos, þjóð- 
smið Aþenu, til að byggja fyrir sig völundar- 
hús með svo mörgum villigöngum, að Mínótár- 
inn, ófreskja, sem var að hálfu naut og hálfu 
maður, fengi ekki ratað út úr því. 

Sonur Mínosar konungs, Andrógeos, fór eitt 
sinn til Aþenu til þess að þreyta íþróttir við 
afreksmenn borgarinnar. Fékk hann jafnan 
sigur yfir heimamönnum í hverri grein. Fyllt- 
ist þá Egeus, konungur Aþenu, slíkri öfund og 
reiði, að hann lét ráða gest sinn af dögum. 

Þegar Mínos konungur spurði þessi tíðindi, 
hélt hann óvígum flota til Aþenu til að hefna 
sonar síns. Brenndi hann borgina og rændi 
landið. Og loks urðu Aþeningar til að sefa reiði 
hans að játast undir þá kvöð að blóta honum 
mönnum. Á hverju ári skyldu sjö fraéknustu 
sveinar og sjö fegurstu meyjar Aþenu send. til 
Krítar og þeim blótað ófreskjunni í völundar- 
húsinu, Minótáranum. 

Tvívegis var þessi grimma fóm færð. Hið 
þriðja ár bauðst Þeseifur, sonur Egeusar, að 
fara þessa ferð og freista að drepa Mínótárann. 
Bað hann föður sinn að hafa það til marks, að 
ef skipin sigldu heim undir svörtum seglum, 
mundi hann dauður. 


29 



Þegar hann kom til Knossosborgar, fór í 
hönd hið árlega nautaat og skylmingar borgar- 
búa. Lét Mínos konungur fyrst varpa band- 
ingjunum fyrir nautin og berjast við hin óðu 
dýr. Þeseifur barðist af slíkri hreysti, að hann 
barg lífi sínu og f élaga sinna og vann ástir Ari- 
öðnu, dóttur kfínosar. En ekkert gat mildað 
skap hins grimma konungs. Hann lét reka 
Aþeningana inn í völundarhúsið. En áður hafði 
Ariöðnu tekizt að koma sverði og þráðarhnykli 
í fangelsið til Þeseifs. Rakti hann ofan af 
hnyklinum á leið sinni eftir villugöngunum. 
Réðst nú ófreskjan að bandingjunum með óg- 
urlegum öskrum, en Þeseifur brá sverðinu og 
hafði sigur. Röktu Aþeningar sig síðan eftir 
Ariöðnu-þræðinum út úr völundarhúsinu. 
Kóngsdóttir beið þeirra, og flúðu þau öll til 
Aþenu. En í gleði sinni gleymdi Þeseifur að 
draga upp hin hvítu segl. Og er Egeus konung- 
ur leit svört segl á skipum sonar síns, steypti 
hann sér fram af klettahæðinni og beið bana. 

En það er af hugvitsmanninum Dedalos að 
segja, að Mínos konungur lét varpa honum og 
syni hans, Ikarosi, í fangelsi völundarhússins. 
Dedalos gerði þá sér og syni sínum vængi, og 
flugu þeir í loft upp og svifu hátt yfir flota 


30 



Mínosar. En eins og allir vita, flaug íkaros of 
nálægt sólinni, missti vængi sína og steyptist 
í hafið. En Dedalos komst til Sikileyjar. En 
brátt bar flota Mínosar þar að landi, og heimt- 
aði hinn voldugi konungur Dedalos framseld- 
an. Ekki þorði Sikileyjarkóngur annað en lofa 
því. Var honum þó þvert um geð að framselja 
hugvitsmanninn og bruggaði Mínosi vélráð. — 
Lét hann búa Krítarkonungi kerlaug og þrjár 
dætur sínar þjóna honum í baðinu. — Steyptu 
kóngsdætur yfir Mínos brennheitu vatni, og 
varð það hans bani. 

Á æskuheimili Sókratesar var ættartala ein 
mikil, þar sem föðurætt hans var rakin til 
þjóðsmiðsins Dedalosar! — Má vera, að Sókra- 
tes hafi einnig setið á þessari klettabrún og 
minnzt „forföður" síns. Ef til vill hefur hann 
einnig komið í helgidóm hins ógæfusama kon- 
ungs, Egeusar, sem komið er fyrir undir þessu 
bergi. 

Stærsta og helgasta musteri Akrópólis var 
þó Erechteum. Það var byggt á árunum 421 
—406 undir stjóm Filoklesar. Fjórða hvert ár 
héldu Aþeningar í pílagrímsför frá Dipylon 
(nálægt Akademeia) gegnum Agóru upp til 
Erechteum. Þetta var mesta trúarhátíð Fom- 


31 



Grikkja og nefndist Panaþenu-hátíðin. Prestar 
og yfirvöld gengu þar fremstir, en þeim fylgdu 
ungmenni á hvítum fákum og ungmeyjar, sem 
höfðu með sér gullna kórónu og nýofna 
skikkju til að færa gyðjunni Aþenu Pólias. Var 
líkneski hennar komið fyrir í helgasta sal 
musterisins við hlið hins helga olíuviðar, sem 
sagður var hafa fallið af himnrnn öfan. Lýsti 
henni gulllampi, og mátti logi hans aldrei 
slokkna. 

Sunnan undir Akrópólis var Dionysosar- 
leiksviðið. — Þar horfði Sókrates á hverju ári 
á verk hinna frægustu skálda, Aeschylos, Euri- 
pides, Sófóklesar og Aristófanesar. Sókrates 
átti því jafnvel að venjast, að hans eigin per- 
sóna væri tekin þar til meðferðar. Aristófanes, 
Amipsias og Eupólis sömdu allir gamanleiki 
um Sókrates. Frægast varð leikrit Aristófanes- 
ar, „Skýin“. Ekki verður þó séð, að þetta leik- 
rit hafi spillt vináttu leikritaskáldsins við 
Sókrates og Plató. Hins vegar vitnuðu ákær- 
eridur Sókratesar til þessa leikrits löngu síðar 
og notuðu það sem eina af forsendmn dauða- 
dómsins. 

Skammt frá hinu bogmyndaða leiksviði 
Dionysosar var helgidómur hálfguðsins Ask- 

32 



lepeios. Á efri árum Sókratesar var dýrkun 
hans mikil (eftir pláguna 429 f. K.). Um hann 
fjalla síðustu orð Sókratesar: „Ég skulda Askle- 
peios hana.“ 

En hverfum frá öllu þessu til stórtorgsins 
Agóru, því að þar eyddi Sókrates flestum 
stundum ævi sinnar. Og fyrir framan hinar 
dórisku marmarasúlur nýjustu stórbyggingar 
torgsins, Stóu Seifs, ræddi Sókrates við Euþy- 
frón, áður en hann varð að mæta fyrir dómur- 
um sínum. Og einhvers staðar hér var varnar- 
ræða Sókratesar haldin. Um fangelsi Sókra- 
tesar vita menn ekki, en Plató segir, að það 
hafi verið eigi langt frá þessum stað. Og þegar 
Krító biður Sókrates að bíða um stund með 
að tæma eiturbikarinn, því að enn sé sól á 
fjallinu, þá á hann við Hymettos í austri, gegnt 
Agóru. Við stórtorgið í Aþenu hefur Sókrates 
því í síðasta sinn rætt við vini sína um dauð- 
ann og eilífðina, meðan rauðir kvöldskuggar 
færðust yfir Hymettos, fjall hins bláa marm- 
ara. 


33 


3 



Öld Sókratesar 

Hér hefur verið brugðið upp nokkrum svip- 
myndum úr hinu veraldlega umhverfi Sókra- 
tesar, Aþenu. En hvernig var þá sú öld, sem 
hann lifði á? Hvernig var hið andlega um- 
hverfi hans og sá jarðvegur, sem hann er 
sprottinn úr? 

Um miðbik fyrsta árþúsundsins fyrir Krists 
burð er hkast því, sem margir hinir stórbrotn- 
ustu andar mannkynsins hefji samtímis eina 
hina mestu framsókn, sem um getur í sögu 
þess. 

Skömmu fyrir aldamótin 500 f. K. sneri 
Gautama Búdda til Uruvelaskógar til þess að 
flytja heiminum boðskap sinn. Skömmu síð- 
ar reit Lao Tze bók sína um Veginn. En sam- 
tíða honum í Kína voru heimspekingamir Kon- 

34 


Cccj'P' 



fúsíus, Mensius og Chuang Tzu. í Persíu reis 
jþá upp spámaðurinn Zaraþústra og í Júdeu 
Jesaja, Esra og aðrir spámenn ísraels. Sam- 
tíða þessum mönnum kemur Sókrates fram á 
sjónarsviðið í Grikklandi. Pyþagóras, Zenó og 
Anaxagóras voru nokkru eldri, en Plató og 
Aristóteles nokkru yngri. 

f Aþenu á dögum Sókratesar voru aðeins 
350.000 íbúar og um 40 þúsundir vopnfærra 
manna. Þó var Aþena orðin stórveldi, sem 
hafði skipti við öll lönd Miðjarðarhafsins. Þar 
eins og í öðrum grískum borgríkjum höfðu 
þjóðmálin þróazt frá ættfeðrastjóm og ein- 
veldisstjóm hinna sterkustu til höfðingja- 
stjórnar hinna ríkustu. En alþýðan, demos, 
skipaðist þá um leið í undirstétt, sem tók að 
vefengja rétt þeirra, sem forráð og sérréttindi 
höfðu. Það ástand, sem þetta óhjákvæmilega 
skapaði, notuðu ýmsir metorðagjamir og 
djarfir menn á 7. og 6. öld f. K. til að leggja 
undir sig öll völd og gerast einvaldir (Tyran- 
ar). Þegar Sókrates fæðist, hafði alþýðan brot- 
ið véldi þeirra á bak aftur og stofnað í Aþenu 
fyrsta lýðveldi sögunnar. Lýðræðið hafði leyst 
einræðið af hólmi. 

Þeseifur er sagður hafa fyrstur sameinað öll 

35 





ríki Attiku í eitt og gert Aþenu höfuðborg hins 
nýja ríkis (á 8. eða 10. öld f. K.). Þjóðin skipt- 
ist þá í þrjár stéttir: aðal, smábændur og iðn- 
aðarmenn. — Þegar Þeseifur féll frá, komst 
valdið í hendur ríkra höfðingja aðalsins. Gekk 
hann mjög á rétt smábændanna, iðnaðar- 
manna og kaupmanna. Til að bæla niður upp- 
reisn þessara stétta fékk aðallinn aðstoð harð- 
stjóra frá Korinþu og Megara. Loks brauzt al- 
þýðuforinginn Pisistrátos til valda 561 og gerð- 
ist einvaldur. Synir hans, Hippias og Hipparc- 
hos, erfðu völdin eftir hans dag. Hipparchos 
var myrtur á Panaþenu-hátíðinni 514 og Hip- 
pias rekinn frá völdmn 510. Eftir það var lýð- 
veldið stofnað. 

Skömmu fyrir daga Sókratesar reyndu Pers- 
ar að gera Grikkland að hjáleigu austurlenzks 
einræðiskonungs. En Grikkland undir forustu 
Aþenu vann lokasigur yfir Persinn í orustun- 
um við Salamis og Plataeu níu árum fyrir 
fæðingu Sókratesar. Hófst þá gullöld í Aþenu, 
öld Periklesar. Stóð hún þar til Pelópseyja- 
stríðið (431—404) batt enda á veldi Aþenu. 
Þannig hófst í æsku Sókratesar fyrsta lýðræði 
heimsins, sem vann glæsilegan sigur á erlendu 
stórveldi og skapaði stórstígar framfarir á öll- 

36 





um sviðum þjóðlífsins. En þegar Sókrates er 
miðaldra maður, hef jast í Aþenu gerólíkir tím- 
ar, eins konar „eftirstríðsár“. Og á síðustu 
fjórtán æviárum hans breyttist stjórnarfarið 
mjög ört. Var fyrst lýðræði, síðan auðmanna- 
stjóm, þá aftur takmarkað lýðræði, síðan al- 
gert lýðræði eða múgstjóm. Upp úr því hófst 
valdatímabil hinna þrjátíu harðstjóra, — og 
loks lýðveldið endurreist. OII þessi stjómar- 
form virðast hafa átt sína annmarka. — Hin 
innri véfrétt Sókratesar varaði hann jafnan við 
að gefa sig að stjórnmálum. Samt varð hann 
að lokum eitt af fórnardýrum hinna grimmu 
átaka, sem urðu milli siðlítillar einræðisstjóm- 
ar og sjóndaprar múgstjórnar. 

Þróun bókmennta og lista er að sjálfsögðu 
óaðskiljanleg þessari þjóðfélagslegu þróun. — 
Á dögum Hómers er hreystin og karlmennsk- 
an hinar æðstu dyggðir, og skáldið er kátt eins 
og víkingur, sem hyggur á strandhögg. Þá er 
borgríkinu stjórnað af hinum sterkasta, þeim, 
sem fremstur gekk í orustunni. Harðstjórar 7. 
aldar ræna skáldið frelsi sínu og gleði sinni. 
Simonides og Alkaios ortu ádeilukvæði og réð- 
ust gegn harðstjórunum. í vitund þeirra urðu 
guðirnir einnig harðstjórar, sem ekki þoldu að 


37 



sjá mannlega velmegun og hamingju. Þess 
vegna urðu skáldin bölsýn og litu dökkum 
augum á tilveruna. 

Skáld 6. aldar, Aesop og Phocylides til dæm- 
is, halda áfram ádeilum sínum á harðstjóra 
og taka jafnvel að gagnrýna ýmsar gamlar 
kenningar í andlegum málum og krefjast skoð- 
anafrelsis og málfrelsis. — Loks hefst uppreisn 
í grískum nýlendum með stuðningi Aþenu 
gegn einveldi og harðstjóm Persa. 

Þegar Sókrates fæðist, eru skáldin orðin 
frjáls. Aeschylos hafði þá fyrir tveimur ára- 
tugum samið óð sinn til frelsisins og föður- 
landsins, leikrit sitt: „Persarnir". En Sófókles 
og Euripides voru þá unglingar. Með Sókratesi 
vaxa því úr grasi margir listamenn og skáld, 
sem allur hinn menntaði heimur þekkir enn í 
dag. Og bæði Sókrates og allir aðrir heimspek- 
ingar fornaldarinnar tömdu sér málfar skáld- 
anna og notuðu líkingar úr goðsögum þeirra. 
Þannig héldust skáldskapur og heimspeki í 
hendur. 

Eðlilegt var, að á slíkum tímum risu öldur 
í andlegu lífi Aþenu hærra en nokkru sinni 
fyrr í sögu hennar. í því ölduróti sundlaði 
margan, og ýmsir tóku það ráð að loka aug- 

38 





um og eyrum fyrir öllum nýjungum og halda 
fast við hina gömlu kjölfestu, Hómerskvæði 
og trúna. Aðra ærði hið nýfengna frelsi, ný 
völd og auður. Þeir afneituðu öllu, sem áður 
hafði verið í heiðri haft, og vildu rífa niður allt, 
sem fortíðin hafði byggt upp. Þeir glötuðu 
trúnni og hinum siðræna grundvelli hennar og 
höfnuðu í auðhyggju og vonleysi. Veraldar- 
gæðin ein skiptu þá nokkru máli. Spámenn 
þessa nýja lífsviðhorfs var hópur greindra 
menntamanna, sem kallaðir vona Sófistar. Þeir 
vísuðu framgjömum unglingum leið til valda 
með mætti þankans og orðsins. Fi*á því sjónar- 
miði séð var öll fræðsla þeirra hagnýt, og sjálf- 
ir högnuðust þeir vel á fræðslu sinni. Hún mið- 
aðist öll við kröfur valdabaráttu og auðhyggju. 
Sófistamir kenndu mælskufræði og hvernig 
fylgja ætti máli fram til sigurs. Á þeim tíma, 
þegar hver maður varð sjálfur að sækja og 
verja mál sín fyrír dómstólum og á þingum, 
varð mælskulistin aldrei ofmetin. Sannleikur 
og réttlæti urðu aukaatríði, því að Sófistamir 
kenndu, að slíkt væri raunar ekki til, nema 
hvað hverjum og einum þætti satt og rétt! 
Maðurinn sjálfur er mælikvarði allra hluta 
og algild sannindi ekki tiL Sá sterki er ham- 

39 


Cocj ffif >r-?J 



ar, hinn veiki er steðji. Aflið er rétturinn, og 
aflið var orðið: mælskulistin. Sá, sem slunginn 
var í mælskulist og rökflækjum, gat ákveðið, 
hvað rétt og gott var í hverju máli. Snilld hans 
var ernmitt í því fólgin að láta það sýnast rétt, 
sem hagsmunir hans kröfðust að væri rétt, og 
það gott, sem honum kom vel. Til þess að ná 
þessu marki varð ræðumaðurinn, ef svo bar 
undir, að geta látið hið verra sýnast hið betra, 
hið sanna logið og hið rétta ranglæti. Eiginlega 
heimspeki og vísindi leiddu Sófistarnir hjá sér 
að mestu, þar sem þau voru ekki vænleg til 
fjár, ekki hagnýt. — Þannig var lífsskoðun 
Sófistanna í raun og veru aðeins réttlæting á 
auðhyggju þeirra og uppfræðslu um, hvemig 
bezt væri að olnbogast áfram í heiminum. — 
Kenningar þeirra leiddu til upplausnar á sið- 
gæði, enginn vissi lengur, hvað var satt og rétt. 
Þeir höfðu leyst úr læðingi öfl, sem þeir réðu 
ekki við. Nýjar ráðgátur hertóku hugi manna 
og hið andlega öryggisleysi og upplausn óx 
eftir því, sem fræðsla þeirra varð meiri og rök- 
ræðumar fleiri. Hin gamla kjalfesta sveik alla 
nema þá tregustu, en í hennar stað kom þó 
aðeins veraldlegur hégómi og neikvæð og hol 
lífsskoðun vonlausra manna. 

40 





öldin kallaði á mann, sem greint gæti hismið 
frá kjarnanum, þrætt hinn gullna meðalveg og 
byggt andlegu lífi nýjan grundvöll. — Og þá 
gekk Sókrates fram á sviðið. 



Líf Sókratesar 


Skip tímans týnast á hafi gleymskunnar, og 
rétt saga um löngu liðna tíð verður aldrei 
skráð. Ekki heldur saga Sókratesar. Að vísu 
gerðust margir til að skrifa bækur um Sókra- 
tes og í hans nafni eftir hans dag. En allir hafa 
þeir eflaust eignað Sókratesi nokkuð af sínum 
eigin viðhorfum. Vafasamt er því, hvort nokk- 
ur hefur dregið hina réttu sannsögulegu mynd 
Sókratesar, enda þótt ýmsir hinna beztu fræði- 
manna okkar tíma hafi talið sig þess um- 
komna. Myndin af Sókratesi, eins og hún hefur 
verið mótuð af gáfaðasta lærisveini hans, 
Plató, er þó ef til vill sú eina, sem skiptir okk- 
ur nokkru máli. Líklegt er, að hún sé sönnust. 
Án efa er hún fyllst og bezt gerð. Og hún ein 
hefur haft varanlegt gildi fyrir síðari tíma. Sá 


42 



Sókrates, sem svifið hefur yfir vötnum vest- 
rænnar siðmenningar í meir en tvö þúsund ár, 
er aðeins sá Sókrates, sem Plató kynnir okkur 
í verkum sínum. Með þessu er ekki átt við, að 
Plató sé höfundur þeirra hugsana, sem Sókra- 
tes er frægastur fyrir. Þvert á móti er full 
ástæða til að ætla, að Plató setji ekki fram 
neitt meginatriði í heimspeki sinni, sem Sókra- 
tes þekkti ekki og hefur rætt við þá, sem á 
fund hans leituðu. Þetta er sjónarmið sumra 
hinna beztu fræðimanna um gríska heimspeki, 
t. d. John Burnets, A. E. Taylors og hins gríska 
fræðimanns Þeodorakopoulosar, sem nú er 
hinn eini prófessor í heimspeki við háskólann 
í Aþenu. 

Austur af Akrópólis, sunnan við marmara- 
fjallið Hymettos, er nú að rísa eitt fegursta 
borgarhverfið í Aþenu, Ambelópkipi. Stórhýsi, 
stjómarbyggingar og sendiráð standa nú þar, 
sem fyrrum voru aðeins dreifð hreysi verka- 
manna auk nokkurra húsa auðmanna og höfð- 
ingja, sem dregið höfðu sig út úr háreysti borg- 
arinnar til að n jóta sveitasælunnar. Hér á þess- 
um stað fæddist Sókrates fyrir næstum hálfu 
þriðja árþúsundi. „Sókn“ þessi nefndist þá 


43 



Alópeke. Hertir af erfiðisvinnu og veðurbitnir 
af brennheitri sól og vetrarkuldum gengu íbú- 
ar þessa staðar í grjóthöggið á fjallinu. „Gull- 
öld Periklesar" var að hefjast, og hingað þurfti 
að sækja marmarann í hina nýju Aþenu, 
heimsborgina, sem reisa varð úr rústum eftir 
stríðið við Persa. Eðlilegast væri að ætla, að 
Sókrates hafi vaxið upp við þessi kjör erfiðis- 
mannsins. Það mundi skýra vöxt hans og lík- 
amshreysti og hvers vegna hann á her- 
mennskuárum sínum þolir manna bezt hita, 
kulda og hvers konar mannraunir. Engar sann- 
anir eru þó fyrir þessu og Plató dregur upp 
aðra mynd af þeim feðgum Sófróniskosi og 
Sókratesi. 

Ekki var fæðing Sókratesar færð til bókar, 
og af henni ganga engar sögur. Um fæðingar- 
ár hans vita menn þó nokkum véginn. „Þetta 
er í fyrsta sinn, sem ég er kallaður fyrir dóm- 
stólana, og er ég nú sjötugur að aldri,‘ £ segir 
Sókrates í vamarræðu sinni, sem haldin var, 
eins og kunnugt er, árið 399 f. K, í sumum 
handritum hennar stendur þó „yfir sjötugt“. 
Vandséð er, hvort réttara er. Virðist eðlilegast 
að álíta, að Sókrates hafi fæðzt 469 f. K. Faðir 
Sókratesar, Sófróniskos, er af flestum fræði- 


44 



mönnum talinn stunda steinsmíði. Líklega er 
sá orðrómur réttur, þó að.hann fái að vísu 
enga staðfestingu hjá Plató og ekki heldur í 
ritum Xenófóns. Þessa er fyrst getið hjá ádeilu- 
skáldi einu á 3. öld f. K. En þó að Plató tali 
ekki um, að Sófróniskos hafi stundað þessa 
iðn, þá kann svo að hafa verið samt sem áður. 
Líklegt er, að Plató héfði getið þess, ef Sókra- 
tes hefði fæðzt í auðugri ætt eða væri kominn 
af höfðingjum. í Alópeke hefur öll alþýða 
stundað grjóthöggið á f jallinu. Plató, sem sjálf- 
ur var af tignustu ættum Aþenu, hefur ef til 
vill einhverra orsaka vegna ekki talið ástæðu 
til að ræða um grjóthöggið í sambandi við 
söguhetju sína og læriföður. í ritum hans „Las- 
hes“ og „Krító“ birtist Sófróniskos sem vel 
metinn borgari af gamalli og gróinni ætt, sem 
rakin var til þjóðsmiðs Aþeninga, Dedalosar! 
Plató gefur í skyn, að Sófróniskos hafi verið 
sæmilega í álnum og verið í vinfengi við ýmsa 
hina fremstu menn í sókninni, þar á meðal 
sjálfan Aristeides, sem stjórnaði her Grikkja í 
úrslitaorrustunni við Persa. 

Víða er þess getið í ritum frá síðari tímum, 
að Sókrates hafi stundað „iðn föður síns“. Og 
ef litið er á mynd Sókratesar, er varlá hægt 


rÆjnywmon-i 


45 



að verjast þeirri hugsun, að líkamsbygging 
hans hafi meir mótazt af erfiðisvinnu en 
áhyggjuleysi hins ríka æskumanns. Samt verð- 
ur að játa, að þetta styðst við ónógar heimild- 
ir, og sumar, eins og t. d. sú, að Sókrates hafi 
gert líkneski af þokkagyðjunum á Akrópólis, 
eru sannanlega rangar. Plató minnist hvergi 
á, að Sókrates hafi, hvorki í æsku sinni né síð- 
ar, stundað nokkra iðn. í „Krító“ talar hann 
um, að Sókrates hafi fengið hina lögboðnu 
menntun í íþróttum, bókmenntum, tónlist og 
dansi. Á sama hátt og Plató lætur Sókrates í 
ritum sínum aðeins ræða við heldri menn og 
heimspekinga, eins getur hann aðeins um þá 
æskufélaga hans í Alópeke, sem þekktastir 
urðu: Krító hinn auðuga og Lysimachos, son 
Aristeidesar. Lysimachos fyllti síðar flokk 
Sókratesar. 

En hvernig sem atvinnu Sókratesar og föð- 
ur hans kann að hafa verið háttað, þá virðist 
eftir þeim heimildum, sem helzt er við að 
styðjast, að Sókrates hafi ekki átt við örbirgð 
að búa í uppvextinum. Fræðimaður einn frá 3. 
öld f. K., Demetrios frá Falerum, getur þess, 
að Sókrates hafi tekið að erfðum hús og all- 
mikið fé, sem hann hafi fengið Krító, vini sín- 

46 



um, í hendur til ávöxtunar. Örbirgð sú, sem 
Sókrates talar um í varnarræðunni og skopazt 
var að af gamanleikritaskáldum Aþenu, hefst 
því ekki fyrr en síðar á ævinni, eftir að Sókra- 
tes hefur gefið sig óskiptan að köllun sinni og 
orðið fátækur á því að auðga heiminn. 

Móðir Sókratesar, Fainarete, var ljósmóðir. 
Hún virðist hafa verið tvígift og átt annan son, 
Patrókles, með öðrum manni. Sókrates líkti 
oft starfi sínu við ljósmóðurstarf móður sinn- 
ar: Hún hjálpaði konum til að fæða börn. — 
Hann hjálpaði mönnum til að leysa andann úr 
fjötrum sínum og fangelsi. 

Á hermennskuárum sínum, þegar Sókrates 
var orðinn miðaldra maður, gekk hann að eiga 
konu þá, er Xanþippa hét, og átti með henni 
þrjá syni: Lamprokles, Sófróniskos og Menex- 
enos. 

Xanþippa virðist hafa verið allmiklu yngri 
en Sókrates, því að þegar hann beið dauða 
síns, var yngsta barnið enn hvítvoðungur. Má 
vera, að hún hafi verið af betri ættum en 
Sókrates, því að það er fyrst annar sonur 
þeirra, sem látinn er heita eftir föður Sókra- 
tesar. Margt hefur verið ritað um geðofsa Xan- 
þippu og erjur hennar við bónda sinn. Um 


47 



þetta urðu söguritararnir þeim mun fróðari, 
eftir því sem iéngra leið. Sumir kunnu einnig 
þá sögu að segja, að Sókrates hafi samtímis 
því, sem hann var kvæntur Xanþippu, einnig 
verið kvæntur Myrtu, dóttur Aristeidesar. 
Plató minnist þó hvergi á þetta, og ef treysta 
má frásögn hans, virðist Xanþippa aðeins hafa 
verið venjuleg grísk kona, suðræn til orðs og 
æðis og haldin kvenlegri afbrýðissemi gagn- 
vart vinum manns síns, sem Sókrates virtist 
frá hennar sjónarmiði séð meta meir en konu 
sína og heimili. í „Phaidon" er frá því sagt, að 
þegar Sókrates beið dauða síns í fangelsinu, 
hafi vinir hans komið að morgni hins síðasta 
dags í heimsókn til hans. Phaidon segir frá: 
„Þegar við gengum inn, sáum við, að Sókrates 
hafði verið leystur úr hlekkjum sínum og hjá 
honum sat Xanþippa, sem við allir þekkjum, 
með barn hans í fangi. Þegar Xanþippa sá okk- 
ur, setti að henni ákafan grát, og hún sagði 
eins og konum er títt: „Sókrates, þetta verður 
í síðasta sinn, sem þú ræðir við þessa vini 
þína.“ Sókrates leit á Krító, og sagði: „Láttu 
fylgja henni heim.“ Nokkrir úr fylgdarliði 
Krítós leiddu hana út, en hún hljóðaði og 
barmaði sér. Sókrates settist þá upp og nudd- 


48 



aði fótleggi sína, sára undan hlekkjunmn, og 
mælti: „Undarleg er gleðin og kynlega blönd- 
uð sorginni.. 

Xanþippa kom aftur í fangelsið síðar um 
daginn með öðrum konum fjölskyldunnar og 
ræddi við Sókrates um stund.. 

Sókrates var um flest manna sérkennilegast- 
ur. Svipur hans, fas og hættir urðu mönnum 
undrunarefni. Hvar sem hann fór, vakti hann 
forvitni manna. Hann var manna ljótastur. 
Ýmist var honum líkt við skógarguð eða 
broddflugu. Auk þess var hann hirðulaus um 
klæðnað sinn. Gekk jafnan í sömu snjáðu 
skikkjunni og berfættur nema við alveg sér- 
stök tækifæri. Tilburðir hans ýmsir voru ein- 
kennilegir, og göngulagi hans var líkt við kjag 
sjófugla. Menn stöldruðu við. Það safnaðist 
um hann hópur, og Sókrates byrjaði að tala. 
Ræða hans lét engan ósnortinn. Hún gerði 
suma að óvinum hans og hatursmönnum, aðra 
að vinum og áköfum fylgjendum. 1 þeirra aug- 
um vék hið hrjúfa yfirborð fljótlega fyrir nýrri 
mynd, andanum, sem undir því bjó. Alkibiades 
segir: „Þessum ytra ham hefur hann aðeins 
varpað utan um sig eins og úthöggni síleninn, 
en hið innra, sé honum lokið upp, hvílík gnótt 

49 4 


coc,»r 



goðspekinnar ætlið þér þá, góðir samdrykkju- 
bræður! að þar sé fyrir? — Vitið þið, að hvorki 
kærir hann sig hót um það, hvort einhver er 
fríður, heldur lítilsvirðir hann það svo stórlega, 
að enginn skyldi trúa; né heldur um það, þótt 
einhver sé ríkur eða hafi nokkurra slíka yfir- 
burði til að bera, sem f jöldinn dáir, heldur álít- 
ur hann öll þessi gæði einskis verð, og oss met- 
ur hann að engu, en lifir allan sinn aldur lát- 
andi ólíkindalátum og spaugandi við aðra. En 
þegar honum verður alvara og hann hefur upp- 
lokizt hið innra, þá veit ég ekki, hvort nokkur 
ykkar hefur séð goðalíkneskin, sem þar eru 
inni fyrir? En ég hef einu sinni séð þau, og 
virtust þau mér svo guðdómleg, svo gullin, svo 
ljómandi fögur og aðdáanleg, að ég áleit sjálf- 
sagt að gjöra allt það, sem Sókrates skipaði 
mér að gjöra.“ (Samdrykkjan) .* 

Sókrates þoldi hita og kulda manna bezt, 
hungur og líkamlegar þrengingar. Og að 
hreysti og hugrekki var hann öllum fremri, 
hvort sem inn mannraunir vígvallarins var að 
ræða eða það að standa með réttlætinu gegn 
æstum múgnum í þingsölum Aþenu. Sókrates 


* Þýðing Steingr. Thorsteinson. 

50 



var þó enginn alvarlegur meinlætaxnaður, þótt 
hann bæri skort og harðræði manna bezt, þeg- 
ar á þurfti að halda. Hann var að eðlisfari hóf- 
samur, en þó glaðlyndur og gamansamur, og í 
mannfagnaði skarst hann hvergi úr leik. í 
„Samdrykkjunni“ (Symposium) segir Plató 
frá frægu hófi, sem Sókrates sat: Skáldið Aga- 
þon hafði unnið bókmenntaverðlaun og efnir 
til mikillar veizlu. Sókrates er heiðursgestur 
meðal margra góðra manna. Þar eru skáldin 
Aristófanes, Faidros og Pausanias. Framan af 
skemmta menn sér við ræðuhöld, og umræðu- 
efni þessara andans manna er ástin. Faidros 
mælir: — Ástin er elzt, göfugust og máttugust 
guðanna. Hún er uppspretta alls þess, sem bezt 
er. Venjulegum mönnum gefur hún hugrekki 
til að lifa og deyja. Ungmenni gerir hún að 
hetjum, því að ástfanginn maður fyrirverður 
sig fyrir dáðlausa framgöngu í nærveru þess, 
sem hann elskar. Fáið mér her af elskhugum, 
og ég skal sigra heimirm. Þá tekur Pausanias 
til orða: — Ekki er það alveg rétt sem Faidros 
segir, því ástin er margvísleg Við verðum að 
greina milli hinnar jarðnesku ástar og þeirrar 
himnesku, milli samdráttar tveggja líkama 
annars vegar og samruna tveggja sálna hins 


51 



vegar. Hin fyrri tæmir aðeins bikar sinn, en 
hin sanna ást skeytir engu um fegurð, fé eða 
völd. Hin holdlega girnd hverfur, þegar æsku- 
blóminu fölnar, en hin göfuga ást sálarinnar er 
eilíf. 

Stórskáldið Aristófanes hefur fengið hiksta 
undir þessum ræðum, en nær sér litlu seinna 
og tekur að segja sögu: — í gamla daga voru 
maður og kona sameinuð í einum líkama. Sá 
líkami var hnöttóttur í lögun, hafði fjórar 
hendur og fjóra fætur og höfuð með tvö and- 
lit. Þessi maður gat gengið, jafnt aftur á bak 
sem áfram, og þyrfti hann að flýta sér, lét 
hann sig velta áfram með ofsahraða og notaði 
þá hendur og fætur eins og rimla í hjóli. Þessi 
tvíkynja ættbálkur var óhemju sterkur og átti 
sér takmarkalausan metnað. Hann var fullur 
uppreisnaranda og hugðist fara með ófriði á 
hendur guðunum. Guðirnir héldu þing og 
i'æddu um, hvernig bezt yi'ði snúizt við þeirri 
hættu, sem af þessu stafaði. Loks datt Seifi 
snjallræði í hug: „Kljúfum þá í tvennt,“ sagði 
hann, „þeir munu þá aðeins hafa hálft afl, en 
fórnir þeirra til guðanna verða helmingi fleiri.“ 
Síðan klauf Seifur þennan tvíkynja mann í 
karl og konu. Upp frá þeim degi hafa þessir 


52 



tveir helmingar, sem upphaflega voru eitt, þráð 
að sameinast, og þessi þrá til að sameinast er 
það, sem kallað er ást. — Ýmsar fleiri ræður 
voru haldnar, en síðastur talaði heiðursgest- 
urinn, Sókrates: — Hvemig ætti fáfræði mín 
að standast nokkum samanburð við allan 
þennn vísdóm og mælsku, byrjaði Sókrates. 
Samt líður ekki á löngu, þar til hann er bninn 
að gera röksemdir fyrri ræðumanna haldlaus- 
ar og verður því að byggja upp nýja kenningu 
um ástina. Sókrates játar sig þó fáfróðan um 
þetta efni, en vitnar til konu einnar, Díótímu 
frá Mantineiu, sem Sókrates segir að frætt hafi 
sig um heimspeki ástarinnar: — Ástin, segir 
hann, er hinn mikli sendiboði guðs til manna. 
Hún fær manninn til að þrá hið fagra og hið 
góða. Sá, sem elskar, þráir ekki aðeins fegurð- 
ina, heldur einnig að skapa hana og gera hana 
ódauðlega. Þess vegna elskast maður og kona 
til að endurnýja sig og þannig að gera hið 
stundlega að eilífð. Fegurð er hið góða, og hið 
góða er hamingja. Sá, sem þráir fegurðina í 
veröld formsins, mun síðar þrá fegurðina á 
æðra stigi í veröld andans. Þar birtist hún sem 
vizka, rættlæti og trú. Loks birtist hún í eilífð- 
arþrá mannsins, sem leiðir hann til æðra lífs í 

53 


Oviny 



heimi hins sanna veruleika. Þegar hér var 
komið sögu, var Alkibiades leiddur drukkinn í 
salinn og tekur sæti milli Agaþons og Sókra- 
tesar. — Þið virðizt, herrar mínir, vera 
ódrukknir, slíkt er óþolandi. Látið mig stjórna 
veizlunni, þar til ykkur hefur verið veitt sóma- 
samlega. Hann lét fylla vínker eitt mikið og 
drakk. Lét fylla það aftur og bera Sókratesi. 
Sókrates tæmdi fullið. Var nú efnt til kapp- 
drykkju í salnum. í xnorgunsárið sátu aðeins 
þrír uppi, Agaþon, Aristófanes og Sókrates, og 
létu þeir stóran bikar ganga á milli sín. Sókra- 
tes ræddi við skáldin um list þeirra og út- 
skýrði, hvers vegna hinn sanni listamaður hlyti 
að skilja og geta túlkað með list sinni gleðina 
og sorgina jöfnum höndum. Þegar hér var 
komið, féll Aristófanes undir borðið og 
skömmu síðar einnig Agaþon. Gekk þá Sókra- 
tes úr veizlunni upp til Lykeion (nálægt Lyka- 
bettos), þar sem íþróttamenn voru vanir að 
iðka mennt sína. Þar laugaði Sókrates sig og 
gekk síðan til sinnar venjulegu iðju. 

Víða í ritum Platós er talað um spámannlega 
hæfileika og dulræna reynslu Sókratesar. Þessi 
hlið Sókratesar hefur oft viljað gleymast hjá 


54 



þeim fræðimönnum, sem líta á Sókrates sem 
boðbera rökréttrar og vísindalegrar hugsunar. 
Telja þeir þessar frásagnir stafa eingöngu af 
dulhneigð Platós sjálfs. Rökhyggja virðist 
þeim algjörlega andstæð dulrænum vitrunum 
trúmannsins. Þetta tvennt virðist þó óneitan- 
lega hafa farið vel saman hjá Pyþagórasi t. d., 
og kenningar hans og suma lærisveina þekkti 
Sókrates mjög vel, eins og fyrr segir. Auk þess 
má benda á, að mest ber á dulhneigð Platós í 
hinum fyrri ritum hans, en þar gætir anda 
Sókratesar mest. í hinum síðari ritum hans, 
þar sem Sókrates hverfur í skuggann fyrir 
hans eigin kenningum, verður hón mun minni. 
Bendir þetta til, að dulhyggja Sókratesar hafi 
verið raunveruleg og jafnvel meiri en hjá Plató 
sjálfum. 

Algengt var, að Sókrates félli skyndilega í 
djúpa hugleiðslu, sem venjulega stóð stutta 
stund, en gat staðið sólarhring. Vinir hans 
voru orðnir þessu vanir og létu hann, þegar 
svona stóð á, afskiptalausan. í Symposium er 
einnig nefnt dæmi um þessa sérkennilegu 
reynslu Sólcratesar. Sumarmorgun einn í her- 
búðunum við Poteidaia, segir Alkibiades, var 
Sókrates að brjóta heilann um eitthvert mál- 


c ccj 


55 




efni, sem hann gat ekki leyst. Ekki vildi hann 
þó gefast upp við að brjóta það til mergjar. 
Hann stóð því hreyfingarlaus í sömu sporum 
fram til hádegis. Hermennimir fóru þá að 
furða sig á þessum háttum Sókratesar, og sá 
orðrómur fór um herbúðirnar, að hann hefði 
staðið hreyfingarlaus frá því snemma morguns 
niðursokkinn í hugsanir sínar. Og þannig stóð 
Sókrates allan þann dag. Um kvöldið fóru 
margir hermannanna með ábreiður sínar út 
undir bert loft til að fylgjast sem gerst með 
Sókratesi og sjá, hve lengi hann gæti staðið 
þannig. En hann bærði ekki á sér alla nóttina. 
Fyrst þegar dagur rann, vaknaði Sókrates af 
hugleiðslu sinni til þessa heims. Gerði hann 
þá bæn sína til hinnar rísandi sólar og hélt síð- 
an leiðar sinnar. 

Auk hugleiðslunnar var hin dulræna reynsla 
Sókratesar fólgin í dulskynjunum og dulheyrn- 
um. Frá barnæsku heyrði Sókrates dularfulla 
rödd, sem hann hélt að væri sér einum gefin. 
Hún átti ekkert skylt við rödd samvizkunnar 
eða rödd skynseminnar, heldur var þessi dular- 
fulla rödd eins og eins konar verndarandi, sem 
varaði hann við ýmsum hættum, sem ógnuðu 
honum eða vinum hans. Væri henni ekki hlýtt, 


56 



hafði það jafnan illar afleiðingar í för með sér. 
Sókrates lagði þess vegna eyrun við þessari 
rödd og trúði á hana. Vegna aðvörunar henn- 
ar gaf hann sig eins lítið að stjómmálum og 
honum var unnt. Og þegar Sókrates hefur 
ákveðið að flýja ekki dauðadóm sinn, heldur 
mæta örlögum sínum í Aþenu, þá er það vissa 
hans, að röddin hefði aðvarað sig, hefði sú 
ákvörðun verið röng. Sókrates trúir ekki að- 
eins á sína eigin véfrétt. Hann leggur einnig 
mikið upp úr hinum „fornu stöfum“ Orfeusar- 
launhelganna og leitar á fund dulfróðra 
kvenna (Díótímu t. d.) til þess að afla sér 
fræðslu og hlýða á forspár. Plató, sem byrjar 
ritferil sinn sem leikritaskáld, sem leggur sig 
eftir að skilja og skýra sérkenni manna, dreg- 
ur upp svo skýra mynd af þessari hlið Sókra- 
tesar, hinum dulræna djúphyggjumanni, að 
ætla má, að Plató hafi einmitt litið á þessa 
eiginleika hans sem þann kjama, sem veitt 
hefði Sókratesi trú á, að hann ætti hlutverk 
að vinna, og gefið honum siðferðisstyrk og 
mátt til að fórna því öllu. 

Slíkir trúmenn gerast venjulega prédikarar 
og bera perlur sínar á torgin, þar sem þær svo 
oft eru fótum troðnar. Sókrates fór öðruvísi 


57 



að: Um þennan innsta helgidóm sinn og afl- 
gjafa reisti hann þrefaldan múr, heilbrigðrar 
skynsemi, kímni og kaldrar rökvísi, og gegn- 
um þennan múr brauzt enginn óboðinn gestur, 
Þetta er ástæðan til, að sumir, sem um 
Sókrates f jalla, komast aðeins að vamargarðin- 
um, en sjá aldrei kjarnann, sem hann er byggð- 
ur til að vernda. Þess vegna hefur Sókrates 
svo oft einungis verið gerður boðberi hinnar 
vísindalegu rökréttu hugsunar, er afneitar öllu, 
sem ekki verður „sannað“, og kaldhæðnin talin 
höfuðeinkenni hans. En hvað er þessi kaldhæðni 
annað en venjuleg kímni manns, sem skynjað 
hefur smæð mannlegra vitsmuna gagnvart lífs- 
undrinu, en umgengst daglega Sófista og 
stjórnmálamenn, sem halda sig vitra og mátt- 
uga? Hin mikla rökvísi Sókratesar fær hann 
til að efast vun flesta hluti, ekki sízt getu skyn- 
seminnar til að skilja veröldina. Þó er það 
þrennt, sem efi hans nær ekki til, þrennt, sem 
er kjarni trúar hans: Að æðri máttarvöld séu 
tiL Að veröldinni sé stjórnað af alviturri for- 
sjón og þess vegna sé heimssamræmið til. Að 
sálin sé til, sé ódauðleg og lifi sínu sjálfstæða 
lífi. Og þetta var á tímum, þegar Aþeningar 
trúðu almennt á, að dauðinn byndi enda á allt. 


58 



Sókrates gæti ekki verið fulltrúi 5. aldarinnar 
í hinum gríska heimi, nema því aðeins að hann 
sé samnefnari gríski'a heimspekinga sem lifðu 
fyrir hans dag eða á hans tíð; — sigtið, sem 
skilur milli þess, sem lifir, og þess, sem deyr. 
Ekki verður annað séð en að Sókrates hafi haft 
fullkomna þekkingu á vísindum og heimspeki 
síns tíma, tileinkað sér hið bezta og vaxið upp 
úr henni. Þess vegna verður mannleg þekking 
svo smá í augum Sókratesar. 

I Phaidon er skýrt frá lærdómi Sókratesar. 
Pyþagóringamir (Simmias og Kebes) ræða við 
Sókrates og leita álits hans um, hvort líf sé 
eftir dauðann. Áður en hann svarar þessu, 
skýrir hann frá lærdómi sínum, m. a. til að 
sýna vanmátt vísindanna til að svara slíkum 
spumingum. Þessu dæmi skal nú fylgt hér og 
reynt að gera grein fyrir lærdómi Sókratesar, 
þótt á nokkuð annan hátt verði en í Phaidon. 

Prófessor A. E. Taylor telur sennilegt, að 
Sókrates hafi í æsku verið innvígður í laun- 
helgar Orfeusar. Þó að naumast hafi verið 
færðar fullar sönnur á þetta, þarf ekki að 
draga í efa, að Sókrates hefur numið og á viss- 
an hátt tileinkað sér fræði þessara trúarbragða, 


59 



því að þau eru hinn rauði þráður í viðræðum 
Sókratesar (í Phaidon) við vini sína í fang- 
elsinu um sálina og ódauðleikann. 

Þessi trú var með Grikkjum kennd við 
„skáldið Orfeus“, — en menn þekkja hvorki 
ljóð hans né sögu. Annarra spámanna hennar 
í Grikklandi er ekki heldur getið. Getur ástæð- 
an ekki verið önnur en sú, að þessi trúarbrögð 
séu innflutt til Grikklands, enda bera þau hin- 
um austurlenzka uppruna sínum augljóst vitni. 
Á 6. öld fyrir Krists burð hafði Orfeusartrúin 
í för með sér víðtæka trúarlega vakningu. — 
Söfnuður hennar stóð opinn öllum, sem játuð- 
ust undir reglur hennar, og í bernsku Sókra- 
tesar leitaði flest trúhneigt fólk til launhelga 
hennar. Einvaldurinn Pisistratos játaði t. d. 
Orfeusartrú vegna þeirra vinsælda, sem hún 
naut hjá „alþýðunni“, og jafnvel vísindamað- 
urinn Empedokles, sem stofnaði læknaskólann 
á Sikiley. Meðal Grikkja á Suður-Ítalíu virtist 
hún einnig hafa átt fjölmarga áhangendur. — 
Þar hafa fundizt gulltöflur með ýmsum áletr- 
unum trúarlegs eðlis. Hafa þæv verið grafnar 
með hinum innvígðu. Á eina af þessum töfl- 
um er skráður eftirfarandi leiðarvísir fyrir sál- 
ina við brottför hennar úr þessum heimi: „í 


60 



höll Hadesar muntu sjá á vinstri hönd Kýpres- 
tré og undir því lind eina. Forðastu þessa lind. 
Þá mun þér birtast önnur. Sú lind er hið svala 
vatn, er streymir frá vötnum minninganna, og 
gæta hennar verðir. Seg við þessa verði: „Ég 
er barn jarðaiinnar og himinsins, ég er af guð- 
legum uppruna — og þið vitið það sjálfir. Gefið 
mér að drekka hina svölu veig úr vötnum 
minninganna.“ — Og þeir munu gefa þér að 
drekka af vatni ódauðleikans." Hér eins og 
víða er talað um vegina tvo, þann, sem liggur 
til glötunar, og hinn, sem til lífsins liggur. 
Þessir vegir voru táknaðir með stafnum Y af 
játendum Orfeusartrúar og Pyþagóringum. í 
Orfeusarlaunhelgum var kennt, að til væri 
himnaríki, eins konar hreinsunareldur og loks 
víti. Hreinar sálir voru sagðar fara til himna, 
þær óbetranlegu til vítis, en aðrar „vaða 
hreinsunareldinn' unz þær hafa afplánað sér- 
hverja yfirsjón. Þar var einnig kennt, að mað- 
urinn hefði lifað áður, ætti sér fortilveru. — 
Kennt var þar og, að sálin mundi fæðast ótal 
sinnum inn í þennan heim í ýmsum gervum 
(kenningin um sálnaflakk). Sál mannsins var 
sögð ódauðieg og guðlegrar ættar. I öndverðu 
bjó hún í paradís sinni, máttug, vitur og full- 


61 



sæl — en féll úr hæðum sínum til jarðar og 
lifir þar nú í útlegð. Hómer og Hesíót ortu um 
eymd og skuggatilveru, sem biði handan graf- 
arinnar. Orfeusartrúin kenndi, að þessi eymd- 
ar- og skuggaheimur væri jörðin og þess vegna 
væri líkaminn fangelsi og gröf sálarinnar. 

Sókrates trúir því, að andi mikilla.sanninda 
leynist að baki þessarar trúar. Hins vegar fer 
Sókrates hörðum orðum um mai’ga Orfeusar- 
dýrkendur samtíðar sinnar, sem glatað hafa 
kjarna trúarinnar og gert hana að hindurvitn- 
um einum. Hér eins og annars staðar varð 
Sókrates að velja og hafna. Ög þær hugmynd- 
ir, sem bárust frá Orfeusartrúnni til Sókrates- 
ar og Platós og síðar til kristninnar, eru marg- 
ar og móta skoðanir manna jafnvel enn í dag. 

Alveg eins og í fræðum Orfeusartrúarinnar 
tala Sókrates og Plató um syndafallið og upp- 
risuna, um ódauðleika sálarinnar og guðlegan 
uppruna hennar, um endurholdgun og fortil- 
veru, hreinsun sálarinnar o. s. frv. Pyþagóring- 
ar, Parmenides og Anaxagóras tóku upp marg- 
ar kenningar Orfeusartrúar — en einnig þeir 
voru fræðarar Sókratesar. Þegar Parmenides 
talar um vegina tvo, veg sannleikans og veg 


62 



blekkinganna, þá er sú hugmynd alger hlið- 
stæða við kenningu Orfeusartrúarinnar um 
ástand sálarinnar fyrir og eftir „syndafallið". 
Og þessi kenning er um leið vísirinn að hinni 
frægu aðgreiningu Sókratesar og Platós milli 
þess, sem er, og þess, sem sýnist vera. Kenn- 
ingu Orfeusartrúarinnar um ódauðleika sálar- 
innar gerði Sókrates að sinni og gerðist boð- 
beri hennar, þegar jafnvel ýmsir Pyþagóringar 
hofðu glatað henni. Þá kenningu Orfeusartrú- 
arinnar, að líkaminn sé fangelsi sálarinnar, 
kallar Sókrates „háa og torskilda“. Hann virð- 
ist þó fallast á hana. í Phaidon lætur Plató 
Sókrates segja: „Hvað er hreinsun annað en 
að losna úr viðjum holdsins, eins og hin fomu 
fræði (Orfeusartrúin) kenna?“ „Hreinsunin“ 
var skilyrði þess, að sálin fengi snúið aftur til 
paradísar sinnar. Og hér komumst við e. t. v". 
næst því að skilja, hvers vegna það er trú 
Sókratesar, sem knýr hann til að fórna heim- 
spekinni lífi sínu og fá aðra til að iðka hana: 
Til þess að sálin kæmist aftur upp í hæðir sín- 
ar, varð hún að vera hrein, og það, sem gerði 
sálina hreina, var vizkan (sem einnig fól í sér 
dyggðina), að leita og afla þessarar frelsandi 


63 



vizku nefndist heimspeki. í augum Sókratesar 
var því heimspekin frelsunarleið mannssálar- 
innar. 

Þannig er augljóst, að Orfeusartrú hefur 
haft djúptæk áhrif á kenningar Sókratesar og 
jafnvel á hætti hans. I Orfeusarlaunhelgum 
var iðkuð hugleiðsla. Eins og fyrr segir, féll 
Sókrates oft í slíka hugleiðslu, og er ekki 
ósennilegt, að hún hafi átt upptök sín í þess- 
um launhelgum eða verið áhrif frá þeiin. Trú 
Sókratesar á kenningar Orfeusartrúar virðist 
haldast óbreytt alla ævi til síðustu stundar. 
„Krító, ég skulda Asklepios hana,“ voru, eins 
og kunnugt er, andlátsorð Sókratesar. Ask- 
lepios var guð lækninga og heilbrigði. Orfeus- 
artrúin kenndi, að í dauðanum losnaði sálin 
úr fangelsi sínu, líkamanum, læknaðist af villu 
og meinum jarðarinnar. Asklepios, guð allra 
lækninga, var að veita Sókratesi frelsi sitt og 
hina háu sýn hreinnar sálar. Bar ekki guðinum 
þakkarfórn fyrir slíka lausn? „Krító,“ segir því 
Sókrates, „ég skulda Asklepios hana.“ 

I tíð Sókratesar var algengt, að trúarleg dul- 
hyggja og vísindi færu saman. Ljóst er, að 
Sókrates hefur á fyrri hluta ævi sinnar aflað 


64 



sér þekkingar á þeim vísindum, sem kunn voru 
á hans öld. Hins vegar telur hann þau ekki 
heimspeki, sem geri sálina frjálsa. I Phaidon 
lýsir Sókrates því, hvernig hann í æsku hafði 
ákafa löngun til að fræðast um náttúruna og 
orsakir allra hluta. Hann nemur kenningar 
Anaxagórasar og Archelaosar um, hvernig ver- 
öldin verður til og líf skapast í andstæðum. Á 
sama hátt kannar Sókrates fyrirbrigði „him- 
ins og jarðar“ jarðfræði og stjömufræði. Hann 
velti því fyrir sér, hvort jörðin væri flöt, eins 
og jónisku heimspekingarnir héldu, eða hring- 
mynduð, eins og Pyþagóras hafði kennt. Árás 
Zenós á stærðfræðina hefur greinilega haft 
mikil áhrif á Sókrates, og hann virðist efast 
um, að stærðfræði sé algild þekking., Sókrates 
er í Aþenu samtíða hinum mikla rúmmáls- 
fræðingi Hippokrates frá Chios, og bæði Plató 
og Xenófón skýra frá því, að Sókrates hafi 
numið þessi fræði. Það er því ekki líklegt að 
þetta vanmat á andlegu gildi stærðfræðinnar 
stafi af vanþekkingu. Stjörnufræði álitur 
Sókrates á sama hátt aðeins hafa hagnýtt gildi. 
Xenófón staðfestir það sjónarmið og lætur 
hann segja, að nóg sé að vita nægilega mikið í 
stjörnufræði til þess að stýra skipi sínu eftir 


65 


s 




himintunglum eða sjá á þeim, hvaða mánuður 
árs er, eða þá hve langt sé liðið nætur. Xenófón 
bætir þó við, að Sókrates hafi sjálfur þekkt 
þessi fræði. Hann telur þau aðeins ekki hafa 
andlegt gildi, ekki vera hina frelsandi þekk- 
ingu, sem leysir sálina úr fjötrum og lyftir 
henni í hæðirnar. 

Eitt hinna vísindalegu vandamála, sem 
Sókrates reyndi í æsku að finna lausn á, var: 
Með hverju hugsar maðurinn? Sókrates er tal- 
inn hafa þekkt Alkmaion frá Krótónu, og aug- 
ljóst er af „Phaidon", að hann hefur haft nán- 
ar spurnir af kenningum hans. Alkmaion velti 
þessari spurningu mjög fyrir sér og leitaði efn- 
islegrar eða hinnar líffræðilegu orsakar hugs- 
unarinnar og kenndi, að menn hugsuðu með 
heilanum og hann væri þess vegna undirstaða 
alls andlegs lífs. Kenningar Alkmaions um 
sambandið milli skynjunar, þekkingar og trú- 
ar þekkti Sókrates vel, eins og fyrr segir, þótt 
hvorki hann né Plató sætti sig við þessa ein- 
földu lausn, að efni geti hugsað og sé grund- 
völlur andans. — Fleiri kenningar voru uppi 
um hugsunina: „Er það, sem við hugsum með, 
blóð (kenning Empedoklesar) eða loft (kenn- 
ing Díógenesar) eða eldur (Herakleitos) ?“ 


66 



spyr Sókrates í æsku sinni. Þessi setning þarf 
skýringar við: Þeir þrír heimspekingar, sem 
boðuðu þessar kenningar, voru allir dulhyggju- 
menn, og þessi orð er vafasamt að skilja bók- 
staflega, því að í þeirra munni hafa þau ekki 
almenna merkingu. Þeir virðast ekki álíta, að 
hugsun hvíli á efnislegum grunni, heldur eigi 
sér andlega og óræða orsök, sem aðeins verður 
táknuð með orðum, því að yfir það óræða ná 
engin orð skilin í bókstaflegri merkingu. 

En tákn dulhyggjumanna eru jafnan af f jöld- 
anum skilin bókstaflega. Ef til vill hefur þessi 
misskilningur á vissan hátt orðið upphaf efnis- 
vísinda! — Vatnið, tákn Þalesar um geranda 
sköpunarinnar, er síðar af þorra manna skilið 
bókstaflega sem efnisleg orsök. Loftið, tákn 
Anaximenesar og Díógenesar frá Apollóníu, 
var einnig skilið bókstaflega af öllum þorra 
manna og útlagt þannig, að andinn væri loft 
og að menn hugsuðu með lofti! Sókrates þekkti 
Díógenes og heimspeki hans og virðist um 
skeið hafa tileinkað sér kjarna hennar og not- 
að tákn hans. Ef þetta hefði ekki þannig ver- 
ið, hefði gamanleikur Aristófanesar um Sókra- 
tes verið skot út í nóttina. Leikurinn er að 
vísu skopstæling. En skopstæling verður að 

67 




vera skopstæling af einhverju raunverulegu, 
annars missir hún algerlega marks hjá áheyr- 
endum. —■ En í þessum gamanleik („Skýin‘0 
lætur Aristófanes einmitt Sókrates sjálfan 
kenna, að andinn sé loft. Sókrates er látinn 
búa í húsi sínu, „Hugmyndasmiðjunni“, og 
hafa um sig hirð tötrum klæddra spekinga, 
sem leggja stund á heimspeki, stærðfræði, 
stjömufræði og jarðfræði. — Sókrates er lát- 
inn sveiflast fram og aftur í körfu til að ná 
sem mestu af hreinu og þurru lofti til að hugsa 
með! — I samræmi við þetta er kórinn mynd- 
aður úr skýjum. — Þetta mundi algerlega hafa 
misst marks hjá gamanleikaskáldinu, hefði 
Sókrates ekki í raun og veru einhvern tíma 
notað tákn vinar síns Díógenesar um andann. 
Af gamansemi fremur en venjulegum mis- 
skilningi túlkar svo Aristófanes táknið (,,loft“) 
í bókstaflegri merkingu, eins og búast má við, 
þar sem um skopstælingu er að ræða. Félagar 
Sókratesar eru gerðir að hálfgerðum vofum, 
hafa að hálfu sagt skilið við holdið og orðið 
andar. Hér eins og venjulega er skopstæling- 
in skopstæling af staðreyndum. Og sú stað- 
reynd, sem hún vísar til, er sú, að Sókrates og 


68 



félagar hans hafa aðhyllzt þá kenningu Orfe- 
usartrúarinnar, að menn ættu að „iðka það að 
deyja“. Hin táknræna merking þessara orða 
er sú, að hlutverk heimspekings væri að losa 
andann úr f jötrum sínum og úr gröf sinni, Iík- 
amanum: Sá, sem deyr, mun lifa. Sá, sem losn- 
að hefur úr böndum jarðarinnar, dáið frá jörð- 
inni og hinu lægra eðli, mun lifa í ríki eilífðar- 
innar. Þetta tákn tekur gamanleikaskáldið 
einnig bókstaflega og lætur félaga Sókratesar 
losna við holdið, eftii' því sem frekast er unnt, 
og verða mergsogna og skuggalega eins og vof- 
ur. 

Þannig eru örlög tákna, að menn, sem ófærir 
eru um að skilja hina dýpri merkingu þeirra, 
taka þau bókstaflega. Þess vegna er augljóst, 
að ýmsir hafa orðið til að kenna, að menn 
hugsi með lofti, eldi eða blóði, þó að þetta hafi 
í upphafið verið sagt í táknrænni merkingu. 

En hver er þá hin endanlega afstaða Sókra- 
tesar til þessara vísinda? — Hann reynir ekki 
að svara spurningunni um, hvað hugsun sé. 
Ekki heldur spurningunum um veröldina og 
orsök hlutanna. Að ráða gátu alheimsins virð- 
ist honum líkast því að stara í sólmyrkva. Það 

69 


coc,«*r 



gerir manninn aðeins blindan. Sókrates lét sér 
nægja að horfa á ímynd sólarinnar speglast í 
vatninu og ígrunda hið sanna viðfangsefni 
heimspelcinnar: Manninn sjálfan. 



KöUun Sókratesar 


Maður er nefndur Kairefón. Gamanskáldin 
grísku líktu honum í leikritum sínum við föl- 
an, blóðlausan skugga eða vofu. Hann var 
holdskarpur og alvarlegur, og Aristófanes gaf 
honum viðumefnið „leðurblakan“. Kairefón 
leitaði hins yfirskilvitlega, og þegar hann vildi 
fá úr því skorið, hvort meistari sinn, Sókrates, 
þá hálffertugur að aldri, væri vitrastur manna, 
hélt hann á fund völvunnar í Delfi. 

Véfréttin í Delfi var ævaforn. Erófil spámað- 
ur á þar að hafa sagt fram óorðna hluti frá 
„Kletti spámannsins“. Þaðan var að sögn 
Trjóustríðið sagt fyrir. Hin fyrsta eiginlega vé- 
frétt er þó talin hafa verið í hofi Móður jarð- 
ar (Ge-Themis). 

Eftir að Apollo-dýrkunin hófst í Delfi og hið 


71 



mikla Ap ollomusteri var reist, fluttist véfrétt- 
in þangað. Á dögum Sókratesar álitu Grikkir 
þetta musteri mesta helgidóm veraldar. Á 
veggi þess voru skráð vísdómsorð „hinna sjö 
vitru manna“, þar á meðal: „Þekktu sjálfan 
þig“ og „Hóf er á öllu bezt“. Miðja Apollo- 
musterisins var álitin miðdepill jarðarinnar. 
Þar í klefa einum djúpt niðri í fylgsnum 
hofsins stóð stór ávalur töfrasteinn, er tákna 
átti „nafla jarðarinnar“. Hjá honum sat völv- 
an (pythian) á þrífæti sínum, tuggði lárvið- 
arlauf, sem vígð voru Apollo, og andaði að 
sér eimnum, sem lagði upp um sprungur á 
gólfinu. Þannig innblásin af guði hofsins mælti 
hún fram spádóma sína. 

Til þessarar völvu leituðu æðstu menn rík- 
isins, þegar fara skyldi í stríð eða ný lönd 
numin. Og þangað leituðu margir til að fá 
lausn á vanda sínum og leita á vit hins 
ókomna. 

Spurning Kairefóns var óvenjuleg: „Er til 
nokkur maður núlifandi vitrari en Sókrates?“ 
— Völvan svaraði fyrir mxinn guðsins og kvað 
engan vitrari en Sókrates. — Ýmsir fræði- 
menn, einkum þýzkir, hafa dregið sannleiks- 
gildi þessarar sögu í efa. Sumir halda því fram, 

72 





að Kairefón hafi aldrei spurt, áðrir, að vé- 
fréttin hafi svarað neitandi til þess eins að 
þóknast spyrjandanum. En hvernig átti heim- 
spekingurinn Plató, sem kenndi mönnum að 
leita sannleikans, að sjá sér fært að skýra frá 
þessu (í vamarræðu Sókratesar) fyrir aug- 
um og eyrum samtíðarmanna og kunningja 
Sókratesar — og jafnvel að kalla til vitni úr 
þeirra flokki — ef um svo auðhrakin ósann- 
indi hefði verið að ræða? Eins hefði Kaire- 
fón og sjálf véfréttin tæplega farið að gera 
sig að viðundri með slíkri spurningu og slíku 
svari, hefði Sókrates ekki verið orðinn al- 
þekktur fyrir kenningar sínar og vísindi og 
talinn skara fram úr öðrum mönnum að vits- 
munum. Loks hafa síðari tímar staðfest þetta 
goðsvar völvunnar og telja Sókrates vitrasta 
mann síns tíma! 

Þegar Sókrates frétti þetta svar véfréttar- 
innar, varð hann undrandi og Spurði sjálfan 
sig: Hvað getur guðinn átt við með þessu? 
Hvernig getur sá, sem ekkert veit um hin 
dýpstu rök, verið vitrastur manna? — Sókra- 
tes trúði á æðri máttarvöld og æðri sannindi 
en þau, sem menn þekkja. Þess vegna á efi 
Sókratesar um þekkingu sína ekkert skylt við 


73 



sjónarmið efasemdamannsins, sem efast um 
allt. Sókrates trúði því einnig, að hin æðri 
máttarvöld gætu á ýmsan hátt komið boðum 
sínum til mannanna. Sjálfur taldi hann sig 
hafa reynslu fyrir slíku í draumum sínum og 
dulheyrnum. Og hann efast ekki um, að inn- 
blástur skáldsins, hin andlega sýn spámanns- 
ins og „trans“ völvunnar í helgidómi Apollos 
væri af sama toga spunninn. Á hinn bóginn 
leyfði rökhyggja hans ekki, að hann tæki goð- 
svarið trúanlegt að órannsökuðu máli. Hann 
vai’ð að ganga úr skugga um það, hvort ekki 
væri að finna sér vitrari menn í Aþenu, sem 
um þessar mundir var háborg heimsmenning- 
arinnar. — Og Sókrates lagði af stað út á 
stræti og torg borgarinnar til að leita þeirra. 
Hann hélt fyrst á fund þess, sem f jöldinn dáði 
— hins fræga stjórnmála- og valdamanns. Og 
Sókrates komst að raun um, að stjórnmála- 
maðurinn var vitur — að sjálfs sín dómi og 
margra annarra, — en vissi í raun og veru 
ekki neitt. 

Og þannig gekk Sókrates manna á milli, frá 
stjórnmálamönnum til skálda og frá skáldum 
til iðnaðarmanna, en alls staðar rak hann sig 
á það sama: Mennirnir héldu sig vitra, en áttu 

74 



þó ekki hina sönnu þekkingu. Og að lokum 
þóttist Sókrates skilja, hvað guðinn í Delfi 
hafði átt við: Menn þekkja ekki takmark 
mannlegrar þekkingar, hann hafði skilið van- 
mátt skynseminnar gagnvart hinu yfirskilvit- 
lega og vissi, að hann vissi ekki neitt! Þess 
vegna var hann vitrastur manna! En þessi tak- 
mörk mannsins voru að dómi Sókratesar ekki 
alger og endanleg. Maðurinn var ekki vonlaus. 
Ljós hinnar sönnu þekkingar bjó í djúpum 
hverrar sálar, og maðurinn átti í vændum að 
komast með auknum þroska út úr andlegu 
myrkri sínu. Fyrst varð þó maðurinn að skilja, 
að hann væri algerlega fáfróður án hinnar and- 
legu sýnar, sem er lokatakmark heimspekings- 
ins. Og Sókrates skildist um leið, að hér væri 
honum af æðri máttarvöldum ætlað verk að 
vinna, — fá menn til að skilja fáfræði sína og 
leiða þá síðan frá myrkri til ljóss. Um þessa 
köllun sína lætur Plató Sókrates síðar farast 
orð á þessa leið: Meðan ég dreg andann og 
hef mátt til, mun ég ekki hætta að iðka heim- 
speki, ekki hætta að áminna yður og skýra frá 
hinu sanna, hverjum sem ég mæti, og segja 
eins og mér er tamt: Kæri vinur, þú ert borg- 
ari í Aþenu, mjög stórri borg og frægri fyrir 


75 



vitsmuni og mátt andans. Fyrirverðurðu þig 
ekki fyrir að sækjast svo ákaft eftir fé, frægð 
og heiðursmerkjum ? Viltu ekki leita andans 
og sannleikans og hugsa um að fullkomna sál 
þína ? 

Til að fylgja þessari köllun sinni sagði Sókra- 
tes skilið við allt. Hann leitaði sér ekki frama 
með afskiptum af stjórnmálum, hann safnaði 
ekki fé, og eigur hans gengu til þurrðar, unz 
hann varð örsnauður maður. Hann stundaði 
ekkert borgaralegt starf. En hvarvetna þar, 
sem menn komu saman á strætum eða mark- 
aðstorgum, í leikskálum eða súlnagöngum 
miðborgarinnar, var Sókratesar von. Hann gaf 
sig á.tal við hvem sem var, menn og konur, 
og í Aþenu þeirra tíma var mikið rætt og per- 
sónukynni náin. Þar voru hvorki blöð, útvarp 
né sími, en fólkið sjálft var farvegur allra tíð- 
inda, hugmynda og skoðana. Samræðulist og 
persónuleg áhrif skiptu því öllu máli. Og 
Sókrates varð að taka þátt í viðræðum um 
fjárskyldustu efni: stjómmál, skáldskap, hús- 
hald, ást, listir, stríð, vísindi, hjónaband, iðnað, 
vináttu og eilífðarmálin. En framar öllu öði'u 
bryddi hann þó upp á viðfangsefnum og spurn- 


76 



ingum, sem fengu menn til að nema staðar og 
hugsa um tilgang lífs síns og hin sönnu verð- 
mæti þess. „Hvað er sánnleikur ?“ spurði hann. 
„Hvað er réttlæti?" „Hvað er dyggð?“ „Hvað 
er hugrekki?“ o. s. frv. T ilgangur Sókratesar 
með þessum viðræðum og hinum mörgu spurn- 
ingum sínum var að kenna mönnum að hugsa 
rétt. Til þess notaði hann ákveðna aðferð, sem 
við hann er kennd. Hún einkenndist einkum 
af 5 atriðum: 

1) Sókrates skrifaði aldrei neitt sjálfur. og 
flutti yfirleitt heldur ekki ræður, þar sem hann 
taldi þær ekki ná þeim tilgangi sínum að brjóta 
málefni til mergjar. Ræðumenn geta látið móð- 
an mása, án þess að hægt sé fyrir áheyrendur 
að láta þá nema staðar við einstök atriði og 
rekja þau til rótar. En sé það gert, verða ræðu- 
mennirnir, að áliti Sókratesar, oft líkastir 
glymjandi málmpottum, sem þagna um leið og 
hönd er lögð á þá. Sókrates vildi hjálpa mönn- 
vun til að komast til botns í hverju máli, og 
það var aðeins hægt með samræðum, réttum 
spurningum, sem leiddu að lokum til hins rétta 
svars. 

2) Annað einkenni á aðferð Sókratesar var, 
að hann lézt jafnan vita minna en sá, sem hann 


77 



ræddi við. Á þennan hátt fékk hann menn til 
að varpa fram skoðunum sínum og staðhæf- 
ingum. — Venjulega tileinka menn sér það, 
sem þeir heyra, án þess að brjóta málið veru- 
lega til mergjar og rannsaka það. Sumt það, 
sem mönnum dettur í hug af hendingu, gera 
þeir að bjargföstum skoðunum án þess að 
treysta hugmyndir sínar fyrst í eldraun veru- 
leikans. Af þessum sökum setti Sókrates skoð- 
anir manna og fullyrðingar, eftir að hann var 
búinn að draga þær fram í dagsljósið, undir 
stranga prófraun. Fór þá oft svo, að menn urðu 
að taka fullyrðingar sínar aftur og leita sér 
haldbetri skoðana, og einmitt það var tilgang- 
urinn. 

3) Hugur manna er venjulega fullur af nöfn- 
um á alls konar stefnum, hugmyndum og fyr- 
irbærum, án þess að nokkur verulegur skiln- 
ingur standi að baki þessara nafna. Auk þess 
er algengt, að menn leggi mismunandi merk- 
ingu í sama orðið. Menn heyja oft langar og 
ákafar deilur um eitthvert málefni, en sjá loks, 
að deilan byggist ekki á öðru en því, að þeir 
höfðu í upphafi lagt hvor sína merkingu í orð- 
ið eða hugtakið, sem deilt var um. Til að fyrir- 
byggja þetta krafðist Sókrates skilgreiningar á 

78 





hugtakinu sjálfu með spurningum eins og: 
„Hvað er vit?“ „Hvað er fegurð?" „Hvað er 
heiðarleiki ?“ „Hvað er göfgi?“ 

4) Eftir að skilgreining var fengin, var 
reynt, hvort hún væri í samræmi við almenna 
reynslu og almenna notkun orðsins. 

5) Og að lokum var kannað, hvað af skil- 
greiningunni mundi leiða. 

Þannig reyndi Sókrates staðhæfingar manna 
og varpaði fyrir borð því, sem rangt reyndist, 
en hélt áfram, þar til niðurstaða og viðunandi 
skilgreining var fengin. En Sókrates gerði 
meira en afhjúpa fáfræði manna og þokulega 
hugsun, sem ekki stóðst gagnrýni. Hann 
byggði einnig upp. Hann hjálpaði mönnum til 
að skapa nýjar og þroskaðri hugmyndir og 
skoðanir og fyllti þá um leið sköpunargleði og 
ákafa þess manns, sem nemur ný lönd. Alki- 
biades, sem var undarlegt sambland af mikl- 
um gáfum og litlu siðgæði, segir um Sókrates: 

„Ég hef hlustað á Perikles og aðra mikla 
ræðuskörunga, en þeir hrifu mig aldrei eða 
vöktu hjá mér tilfinningu um smæð mína. En 
Sókrates hefur oftlega haft slík áhrif á mig, að 
mér hefur fundizt ég naumast geta haldið 
áfram að lifa þessu lífi, sem ég hef lifað, og ef 


Cœj 


79 



ég ekki lokaði eyrum mínum fyrir orðum hans, 
mundi ég sitja við fótskör hans fram á elliár, 
því að hann knýr mig til að viðurkenna, að ég 
eigi ekki að breyta eins og ég geri, — vánrækja 
þarfir sálar minnar og fást við stjórnmál." 

En eins og ríka ungmennið dáðist Alkibiades 
að kenningunni, en sneri burt og breytti ekki 
eftir henni. 


80 




Kenningar Sókratesar 

Eins og fyrr segir, trúðu menn á dögum 
Sókratesar ekki almennt á ódauðleika sálar- 
innar eða sjálfstæða tilveru hennar. Þegar hinn 
hugumstóri og glæsilegi bardagamaður í kvæð- 
um Hómers féll á vígvellinum, yfirgaf sálin 
hann eins og ömurlegur skuggi hins líkamlega 
og jarðneska glæsileika og hvarf eins og vofa 
inn í ríki gleymsku og þagnar. Aðrir trúðu því, 
að sálin væri aðeins hljómur af strengjum líf- 
færanna. 

Hinar fornu menningarþjóðir austursins 
höfðu aftur á móti þá trú, að sál mannsins lifði 
Iíkamsdauðann, lifði sjálfstæðu lífi og væri 
gædd vitsmunum, jafnvel meiri en birzt gætu 
í skorðum þeirra líffæra, sem andinn hefði enn 
skapað sér í heimi efnisins. Orfeusartrú flutti 


81 


6 



Grikkjum þennan boðskap, og grískir heim- 
spekingar, eins og Pyþagóras og Herakleitos, 
kenndu einnig, að sál mannsins væri eilíf. Þess- 
ar kenningar tileinkar Sókrates sér, og á 
grundvelli þeirra mótar hann og gefur svip 
sinn því hugtaki, sem Vesturlandaþjóðir hafa 
síðan í hálft þriðja árþúsund átt við með orð- 
inu sál. Sókrates gefur hinu gamla austur- 
lenzka hugtaki rýmri merkingu með því að 
tengja skynjun og hvatir, sem eiga rót sína að 
rekja til líkamans, hinum ódauðlegu eiginleik- 
um sálarinnar: hinum sönnu vitsmunum. 

Hið nýja hugtak Sókratesar um sálina felur 
í sér samruna hins dauðlega og hins ódauðlega. 
En hinir dauðlegu þættir sálarinnar, skynjun 
og skynsemi, sem tengd er og háð líkamanum, 
skoða Sókrates og Plató þó aðeins sem stund- 
arfyrirbrigði, sem hverfur, þegar sálin hefur 
náð fullkomnun sinni. Þannig er raunar mun- 
urinn á hinu gamla hugtaki austursins og 
Orfeusartrúar og hugtaki Sókratesar og Platós 
eingöngu á yfirborðinu, en nær ekki til hins 
innsta eðlis sálarinnar. Hinir æðri og ódauð- 
legu eðlisþættir sálarinnar tvinnast aðeins 
hinni lægri og stundlegu náttúru, meðan sálin 


82 



er í fjötrum, háð endurfæðingu og lifir í út- 
legð frá ríki sínu. — Þannig er hugtakið sál, 
sem verið hefur í árþúsundir hyrningarsteinn 
vestrænnar menriingar, rakið til Sókratesar. 

Hin kenningin, sem Sókrates var frægastur 
fýrir er sú, að dyggðin sé þekking og þekking- 
in dyggð. Þessa kenningu Sókratesar um, að 
hið illa væri vanþekking og yrði sigrað með 
þekkingu, hafa margir kallað augljósa van- 
þekkingu á mannlegu eðli. Aðrir láta sér nægjá 
að tala um bjartsýni Sókratesar á mannlega 
náttúru, en þeir meina þó hið sama, — að þessi 
kenning sé villa: — Þekkjum við ekki öll mý- 
mörg dæmi þess, að menn, sem aflað hafa sér 
mikillar þekkingar og eru sagðir gáfaðir, 
breyta engu betur en hinir „fáfróðu"? Þekkj- 
um við ekki doktora í læknisfræði, sem vita 
gjöi’la um hin skaðlegu áhrif áfengis, en gerast 
þó ofdrykkjumenn? Þekkjum við ekki lögfræð- 
inga, sem afla sér tekna með því að brjóta lög 
og rétt? Og þekkjum við ekki presta, sem 
hrasa auðveldlega á vegi siðferðisins? Er af 
þessum dæmum ekki augljóst, að hér hafi 
Sókratesi orðið á í messunni? Er yfirleitt nokk- 
urt samband milli þekkingar og breytni? Lít- 


83 



um í kringum okkur, og við munum finna 
gnótt „fáfróðra" manna, sem betur breyta en 
margir, sem þekkingu hafa. 

Þessi skoðun Sókratesar, að dyggðin sé 
þekking, virðist svo augljóslega röng, að það 
vekur grunsemdir. — Hvemig stendur á því, 
að sá, sem véfréttin í Delfi kallaði vitrastan 
allra manna, skyldi ekki sjá þetta, sem við sjá- 
um svo ljóslega, — þetta, að þó að andinn sé 
reiðubúinn, þá er holdið veikt? Hvernig þorði 
Sókrates, sem á Agóru átti í látlausum orða- 
sennum við hina frægustu menn aldarinnar á 
blómaskeiði hellenskrar menningar, að bera 
fram svo auðhrakta skoðun? Hvers vegna ger- 
ir sjálfur Aristóteles, sem gagnrýnir svo skarp- 
lega alla hellenska heimspeki fyrir hans dag, 
enga athugasemd við þessa skoðun? Hér eins 
og víða annars staðar hættir nútímamönnum 
við að dæma hina fornu heimspeki ranglega 
vegna misskilnings, sem stafar af grunnfærni 
athafnasamra kynslóða, sem eru hættar að 
hafa tíma til að hugsa. 

„Þekktu sjálfan þig“ er kjaminn í boðskap 
Sókratesar. En hvernig er hægt að öðlast slíka 
þekkingu ? Margur kann að halda, að þekkingu 
sé hægt að finna í bókum og ræðum viturra 


84 



manna. Á þann hátt er að vísu hægt að læra 
boðorð um, að menn megi t. d. ekki stela, að 
menn eigi að elska náunga sinn og að rangt 
sé að valda þjáningu. — En allt, sem þannig 
er lært af bókum eða af viðræðum, þarf ekki 
að vera annað en minni. Okkar kynslóð kann 
að halda, að þetta minni sé sama og sönn þekk- 
ing,— sjálfsþekking. En Sókrates og margir 
aðrir fornir heimspekingar álitu, að þessi skoð- 
un væri of grunnfær til að ræða hana. Það 
mim ástæðan fyrir þögn Aristótelesar. Sókra- 
tes hélt, að sönn þekking væri annað og meira 
en safnhaugur minnisins. í hans augum var 
sönn þekking það, að hið innra eðli mannsins 
vaknaði og yxi fram sem veruleiki í lífi hans 
og breytni. Ef því einhver breytir illa á ein- 
hverju sviði, þá er það vegna þess, að sá eðlis- 
þáttur hans er formyrkvaður, og þessa for- 
myrkvun kallar Sókrates fáfræði, vegna þess 
að „frummynd" hins sanna og góða uppljómar 
þá ekki sál mannsins. Við skulum taka dæmi: 

Prófessor í lögum hefur lært utan að margar 
og þykkar bækur um, hvað sé réttlæti. Réttlæti, 
segir Sókrates, er einn af hinum innri eðlis- 
þáttmn sálarinnar. Gerum nó ráð fyrir, að ein- 
mitt þessi eðlisþáttur lagaprófessorsins sé for- 


85 




myrkvaður. Hefur þessi maður þá til að bera 
sanna þekkingu á réttlætinu? Já, segja þeir, 
sem halda, að þekking sé sama og minni. Nei, 
segir Sókrates. Þessi maður mundi vera fáfróð- 
ur um réttlæti. Vegna þess að þessi eðlisþátt- 
ur sálarinnar er formyrkvaður, getur öll hin 
mikla bókstafsþekking hans ekki komið í veg 
fyrir tilhneigingu hans til að vera ranglátur, 
ef hann hefur einhvern hagnað af að víkja frá 
réttu máli. Ef þessi prófessor hefur hins vegar 
sanna þekkingu á réttlæti, þá er það vegna 
þess, að þessi eðlisþáttur hefur vaxið fram í 
lífi hans og starfi. Ef svo er, þá getur hann ekki 
hallað réttu máli, vegna þess að réttlætið er 
eðli hans. Þess vegna er hin sanna þekking 
hans dyggð og dyggðin þekking. 

Prófessor í guðfræði hefur lesið og lært allar 
ritningargreinar kristindómsins um góðvild og 
mannkærleika. Góðvild, að áliti Sókratesar, er 
einn af eðlisþáttum sálarinnar. Hugsanlegt 
væri þrátt fyrir allt, að einmitt þessi eðlisþátt- 
ur guðfræðiprófessorsins væri formyrkvaður. 
Hefur þessi maður þá til að bera þekkingu á 
mannkærleikanum? Já, segja þeir, sem halda, 
að sönn þekking sé aðeins minni. Nei, mundi 
Sókrates svara. Þessi maður væri fáfróður. — 


86 



Vegna þess að þessi eðlisþáttur hans er for- 
myrkvaður, getur öll hin mikla bókstafsþekk- 
ing hans ekki komið í veg fyrir tilhneigingu 
hans til þess að vera drambsamur, viðskotaill- 
ur eða sérgóður. Ef þessi guðfræðiprófessor 
hefur aftur á móti sanna þekkingu á kærleik- 
anum, þá er það vegna þess, að þessi eðlisþátt- 
ur hans hefur vaxið fram í lífi hans og starfi. 
Og ef svo er, hlýtur allt dramb og öll síngirni 
að víkja, vegna þess að góðvildin er eðli hans. 
Þess vegna er hin sanna þekking hans dyggð 
og dyggðin þekking. 

Listskýrandi hefur lært utan að margar og 
þykkar bækur um sögu, þróun og tækni listar- 
innar. Fegurðin, segir Sókrates, er einn af eðl- 
isþáttum sálarinnar. Gerum nú ráð fyrir, að 
einmitt þessi eðlisþáttur listfræðingsins sé for- 
myrkvaður. Hefur þá þessi maður til að bera 
þekkingu á fegurð listarinnar? Já, segja þeir, 
sem halda, að þekkingin sé eingöngu minni. 
Sókrates aftur á móti mundi hafa talið slxkan 
mann fáfróðan um fegurð. Vegna þess að þessi 
eðlisþáttur hans er formyrkvaður, getur öll hin 
mikla bókstafsþekking hans ekki komið í veg 
fyrir þá tilhneigingu hans að vera sífellt að 
benda mönnum á fegurð í ljótleikanum og van- 


87 



skapnaðinum og kasta rýrð á fögur og sönn 
listaverk. Ef þessi listfræðingur hefur aftur á 
móti sanna þekkingu á fegurð, þá er það vegna 
þess, að þessi eðlisþáttur hefur vaxið fram í 
vitund hans, í lífi hans og starfi. Og ef svo er, 
getur hann ekki séð fegurð í vanskapnaðinum 
og vanskapnað í fegurðinni, vegna þess að feg- 
urðarskynið er eðli hans. Þess vegna er hin 
sanna þekking hans dyggð og dyggðin þekking. 

Þetta voru aðeins dæmi úr hversdagslífi okk- 
ar tekin til skýringar. — Og ef við nú sjáum 
fleiri slík dæmi í kringum okkur, menn, sem 
taldir eru gáfaðir og margfróðir, en breyta 
samt illa, þá er það vegna þess, að þekking 
þeirra er ekki sönn þekking. Hún er aðeins 
safnhaugur minnisins, sem á sínum tíma kann 
að eyðast og hverfa og skilur þá manninn eftir 
eins og hann raunverulega var: fáfróðan og án 
sjálfsþekkingar. 

Sókrates hélt því fram, að hægt væri að 
kenna dyggð. En hún verður ekki kennd með 
því einu að auka safnhrúgu minnisins, heldur 
með því að hjálpa mönnum til að vekja sitt 
innra og sanna eðli: góðvildina, sannleikann 
og réttlætið. 

Þannig kenndi Sókrates. 

88 


Cc(|(í;tn>i i 



